TRAETHAwWD A ENNILLODD 
ARIAN DIS 
| CYMDEITHAS Y GWYNEDDIGION 
AR e 5 


 EISTEDDE o LLANELWY | 


B. A. MDCCXC. 


NAS 


WALTER DAVIES. 


Efulliaun byd dau begun byd, 
Oo r ee Ef i w chyrbaeddyd. 
GRo. Owax. 


ARGRAPHWYD YN LLUNDAIN GAN r. RICKABY: 
Ae AR WERTH GAN E. A r. WILLIAMS, STRAND; 1. 
J DANIEL, CAERFYRDDINj T.SANDFORD, AMWYTHIG; 
1 AC EREILL A LYFRWERTHWYR CYMRU; | 
"A | GWERTH DAU r. „„ 
n 


7791. 


—_— 
- 
. 
% 
- 
* 
— 
0 cy 
. 


* j * - N ; 
we A 4 * 
7 ** 4 is : 
4 — . 148 1 x * 5 : 
* 
. A. 5; f WV | 
* 4 " N F 3 ſe - $ 
% +, F 9 
: 2 —H | 
- — 4 
- _ D : 
4 
5 
. i 
/ 
6 f 
. 
. 

. F-4 

J 

. 

5 
* * 
= 
3 1 
0 _ > I 2 — 
2 
@ COP BF 1 co — > 


Ar y CYMRY DIRAGFARN. 


AnwyL GyWLEIDIADON, 


- E R i filain elyniaeth goreſgynwyr ein hynafiaid 
trwy dan ac amryw beiriannau diſtiyw, a difaol 
5 draflwnc amſer, ein difuddio 0 werthfawr dyſt- - 
| iolaethau eu dyſgedig ddoniau : | Er iddynt, ac 
nid rhyfedd, ddigaloni, a gado i flodau dyſg a 
gvybodaeth WYWO yn eu plith ; gan na threfnodd 
| rhagluniaeth ond ychydig hawddfyd iddynt tros 


ragor 1 bymtheg cant o flynyddoedd, gan eu bod 
mewn gwaſtadol helbul yn amddiffyn eu medd- 


_ Jannau a'u hoedlau rhag trais eu gorthrechwyr: 
Er bynny gallwn yn hyderus ymboni, i genedl y 
Brytaniaid er gwaethaf gwaſgfaon gorthrymder, 
ddiſgleirio cymmaint mewn dyſgeidiacth ac un 


genedl arall dan haul, a acth drwy gynnifer 0 
rodau helbulus. 


Pe 


ar iaith gelynion eu hynafiaid, gan Iwyr ddiyſt- 


CW 3 


Pe buaſai feilch ddyſgedig oreuon” rig 4 
Rhufain, eu Homer a'u Virgil penceirddiol, eu 


Pliny au Plato orcheſtol, yn anedigol drigolion 


Brydain yn y dyddiau bynny, y pryd yr oedd yn 


fwy angenrheidiol hogi cleddyfau na darllain 
ly frau, ni buaſai goffa am danynt yn yr yſgolion 
y dydd heddyw. Canys wedi i'r cerddgar 
Awenyddion | gyfanfoddi ry d Odiſſey neu 
Enid anghyfartal ; neu wedi i i'r Athrawon ryfygu 


* : 


chwilio allan ddirgeloedd ar anian yr holl greedig- 
acth, daeihai 1 | 


* ce « Rhyw 'ſeeler ddihir Scolan, 


ce cy foorw * r r twr Iyfrau? 'r tin.” 


Felly, yn ol i Ryddid wenu ar Cymru, acy. 
Z gallaſai ei thrigolion yfed yn cofn o ffy non gwyb- 
| odaeth ; erbyn hynny yr oedd  anwybodaeth, 
tarddedig 0 ddigalondeb, wedi magu a dofn- 
vreiddio y fath ddifrawch yn ſerchiadau y cyff- 
redin bobl, fal ag yr eſgeuluſaſant bob achlyſur * 
addurno eu tafodiaith, nac i hau dyſgedig- 
Lenne myſyrdod. Or tu arall, 14 balch fonedd 


ex aidd wendid à roddaſant eu holl hoffder 


yru 


> 
'i# 
i 


3 a 

n 
r 
Song 

. So Lb ES 

2 Xa * 

aig S 


* 


i ; i . Fe FEE 3 My” W 5 
: : . N \r 2 2 832 er 2 r p 
. 5 85 7 : G no e Dei Et EEE . . 
SN LIE an pie ne te AE TY» NE Rs . I Ee Gt . =: 17: 31%! :: SE e N = — 
8 — ee e PPPPPCTCC Ts, Pot ENCES voor 5 3 N 8 as. 
8 - er IHE 5 2 . 
; 7 : 


EE En re eee 


C91 
yru eu mam-iaith, ac braidd er ei mwyn na 
wadaſent wlad eu ganedigacth. Felly, Cymraeg 


trwy ddifrawch y gwerinos, a balchder y bon- 


edd à lwyr eſgeuluſwyd, a chan ddilyn camrau 


ei chwiorydd, ſef ieithoedd Cernyw a Llydaw, hi 
à bryſurodd tua chyffiniau angof. Ond er attal 
ei chwbl ddiwreiddiad, rhagluniaeth a gyfododd 
iddi goleddwyr, pa ral trwy ee yr Yſgry th- 
| yrau, Gramadegau, Geirlyfrau a chaſgliadau 
Barddoniacth, a'i cadwaſant yn ledfyw. Ac yn 
ddiweddaf, clodoruſaf Gymdeithas * Guynedd-. 
igion yo Llundain, trwy eu ſerchog awyddfryd i 1 
| goleddu y Bryteiniaith i a fuont offerynau buddiol 15 
i chwalu ymmaith yn rhagor o gaddug anwybod- 
aeth a difrawch 2 à oedd yn. gorchuddio Cymru ; | 
a dymunaf na elgeuluſer y parch dyledus iddynt 


am eu hegniol ymgais 1 fywhau y leſg F rythoneg, 


tra bo tafod iv lefaru na law i'w 'ſgrifenu 


y'Ngbymru : yr hyn, trwy y fydd ſydd genyf | 


3 wyf bron 4 chredu 3 a tydd hyd oni thoddo y 
2 defnyddiau gan wres, ac yr àa y nefoedd ymmaith 
fal plyg. lyfr; yd oni byddo holl jeithoedd gwaſ- . 

garedig y ond: yn gymmy igedig ddwy, un orfol- 


eddus 


— 
* _— 
9 vl — 0 
* 


» * = D 222 : 


(mn) 
eddus yn y lavenydl, a ac c aral goynfam In 4 
poenau. 
Ac felly y rhagddywededig ymröad y cand. 
5 igion, à fu yr achlyſyr ir Traethatod hwn ar Ryddid | 


 ymddangos i'r byd; a thruy oftyngedig wylder 
418 rhyfygir ei fwrw allan i wyneb enllib a rhagfarn. 
Canys er bod Solus Y Groegiad yn gymmy ſg edig .” 
A llwch y ddacar, mae amryw o r un gynneddfau ; 


ag ef, ei ſafn-rwth garenydd yn fyw y'N gwynedd 


Draethavd yn gymmeraduy gan un ran o ddeg 


y mffroſtus, a fyddo yn edrych yn ddirmygus ar 
waith ei is-raddolion. Vr ail, yy V bonheddig a a 
ddiyſtyro y Traethawd er mwyn yr jaith à gyn- 
hwyſir ynddo. * drydedd yw yr anwybodus 
hunan- ddoeth, a enllibio yr hyn na ddeallo, Y 
bedwaredd, yw gradd o'r chith-dduwiolion, pa 
rai a haerant y gwna yr haneſion gvladwriacthol 


am y cy freithiau a'r trethi &c. a gynhwyſir vn y 
Traethand hun, dynu meddyliau y darllenydd 
2 oddivrth | 


: a 2 n 8 ” T 
one TIL . f a IS : , e 2 38588 9 825 * Wa 
4 4 4 5 . 3 5 8 7 A 1 1 4 e 1 2 
— N p 0 of - np * r 5 „ 4% 9 N Ment net ot 7 - 
# Wt * b r e a *. * „ eee 3 N - Loon 2 OR a On DES, Boe ene Fa „ N 
* r A Ros e p — JF SS EH voy 8.— oo /7ͤ’ '; CS 
I „ ] EEE eee TAS in A oo p F E * DOPE AAA v 


y dydd heddyw. O's derbynir byn o wad | 


obi ddarlleny ddion, yna byddaf wedi cael cyflawn 3 
foddlondeb o'm llafur. Y radd gyntaf o'r rhai 
na ddiſgwyliaf eu boddio, y. yr yſgolhaig balch 


4 . ; 17 ” De ROW.” y N q . l 4 : 4 — 7 by 8 ut r 
F ; + N 3 r IO IDE PEE $72 8 . 0 . : a « Wo : n 3 e 2 
6 2 = Fe ö E Eon lon oped Ra i S . — x TELE VIS | . i , 8 TIA, I a AN AD _ td Ec 
S SAY N 2 C . 3 2 CERES SH * . 7 5 1 : . 8 , S oy 7 1 r 2 ** : n r 2 23 * 2 
S ma 5 SENS ba 4 7 8 2 X ors 8 N 2 r * v * 1 8 7 P 4 8 yy NS 3 Fe” 3 r 12 n 3 po 
3; e WE 8 ts e e 2 & Cr RI CENT Re LE ES 7 . 0 . La © Ye ONE Ie GER EE 225 n n = 5 
; . P Ty e „e RR Ten nents — 8 . TTT . e 2 3 2 i 
R bo N 2 3 "ID F 0 n Dh : t I Is IO I 8 A Ca Wal SK 1 % 
D * n * _ * 5 30] MS; . Wea £ ; x IRE OY n 1 79 IE . 7 3.46 So = n * by F 
n c Ye TI SE, 2 x p 5 


. 8 8 ; SOR 3 
8 N r . 2 you EA a on 
* N 5 1 * * 3 U of * OR Oo * * SIS - CA v5; 
* N K wr ye OITES * I 


( vii ) 
oddiverth dduwiol fyfyrdodau; ac nad ydyw y 


| gwybodaeth o honynt mewn un modd yn an- 
® genrheidiol i iechydwriaeth. Gwir yw, ond 
. nid ydynt er hynny yn anfuddiol ; canys wedi rr 
darllenydd gael hanes gorthrymder gwledydd 
pellenig geill fod yn dueddol i ddiolch i i Dduw am 
el ragorfraint o fodyn trigo ym Mhrydain. Gwir 
- yu eu geiriau, nad oes onid un peth yn angen- 
rheidiol ; ond nid allant haeru fod pob gvybod- : 
acth arall yn yr afleſol. Vr un Duw a roddes To 
+ Solomon ddoethineb 1 i gyfarwyddo i dded- 
wyddwch tragywyddol, 4 roddes iddo hefyd 
wybodacthiyſgrifenu ar anian anifeiliaid, ehediaid, 
ymluſgiaid a phy ſgod, a phob coedydd a lly ſiau o E 
cedrwydd ſydd yn Libanus byd yr iſop 2 A dyf allan 
PE: pared. | Vr oedd Moſes yn ddyſgedig yn holl 
| ddoethineb yr Aiphtiaid. 0 Chwanegwch at 
eich ffydd rinwedd, ac at rinwedd, wybodaeth. „ 
Gan nad ydwyf yn diſgwyl ir graddau uchod 0 
ddarllenyddion fy eſgulodi myy nag awduron 
ereill à fuont mor aflwyddiannus 2 a ſyrthio dan eu 
barnedigaethau ; cyrchaf heibio eu brawdle ac & 
BY Iwynaf y Tracthayd i chwi ddyſgedigion : 


Giregfarn, : 


0 r r 


6) 


5 Gragfum, a bwyſwch, nid yn unig ammberfſeith- 
rwydd awdur, ond hefyd ei amgylchiadau ; rhai 
a dderbyniaſoch bum talent, ac ni fynweh warad- 

wyddo yr hyn ni dderbyniodd onid un: i chwi, 
ac i'm hannyſgedig gyvleidiadon uniaich, y 


r 8 «ts * e > 1 8 PPTP ĩ CHELIENS . LE b "> 
6 4 x IVR") ; 
ee PINES . , . way * 3 9 e * 3 * * 
eat ne 3 - > RN AE on - 5 — 22 . it 
. R N : 08 22 4 ; - i, " FE, us : 
os c | _ 


Thai na ' ymhonant O ychwaneg 0 wybodaeth nag 
yn wirioneddo] 3 a feddiannant ; ac à ydynt oftyng- [ 
edig i loffa addyſg, er lleied 3 a fyddo, ym maes 9 
yr iſel-radd, cyſtadl ag Vengwinllan F< breyr : 
dyrchafedig. 1 chwi meddaf, y cyflvynaf y : 
Traethawd bon, ac iddo roddi ichwi gyflawn | 

foddlondeb yw gwir ewyllys, O's nad yw y 'ngallu 


eich angeht a ch rhwymedicaf waſanaeih- ; 
ydd. 


8 GwarLrER Mzchalx. 


RE WY ; 
4 8 4 TY => _ 3 3 
9 v1 Cs 3 2 Fig £ 3 — 
r 


. e 7 W Y of 
o S 
e 


2 IS, 5 
9 


- EPV ITE £2 nds og Eu HY 
IRE 


TRAETHAWD 


AX 


RYDDID. 


X ban E yntaf 


lee geinciau Ryyddid- r. 7 anionel—Oddiwrth ” 
| afradlondeb yr anianol, tarddodd anghenrheid- 
 rwydd y wiadwriaethol—Eglurhaad o'r wiad- 
wriaethol—Ei  gwerthfawrogruydd—Bendithion 
| Rhyddid yn arwain meddwt yr awdur 1 i ddarlunio | 
each ELSE 


; HYDDID, yn ovffredinol, ydyw mwyn- 
| haad dymuniad yr ewyllys; ac à ddoſ- 
perth i amrywiol geinciau. Y rhan neu'r ddoſ- 
parth gynzaf, aelwir yr anianol, ſef braint cynhen- 
id pob dyn yn ei anedigaeth, gan ei yſtyried yn 
rhydd weithredwr, i reoli ei amcanion ei hun, 
. 5 B . heb 


——2—— ——— — —— — 4 
* — 


* 


heb gael ei wyro gan allu arall: gan ei fod wedi 
el gynnyſgaethu a gwybodaeth. o wahaniad | 
_ rhwng da a drwg ; a gallu, i ddewis y moddion 


ſydd yn ei olwg yn fwyaf dymunol ; ſef cania- 


taad i weithredu yn ol dymuniad y gweithredwr 
heb attaliad neu rwyſtr. 


Ond gwyniau dynolryw yn ol y ewymp, yn 


gyffredinol ydynt mor anreſymol mewn dymun- 
ant, fal nad oes derfynau iddynt; hyn a bar- 
odd yr angenrheidrwydd o lunio cyfreithiau 
goſodedig, i hattal rhag myned yn anoddefol 
men cymdeithas: ac felly mae pob dyn pan 
ddelo yn aelod o gymdeithas, yn gorfod ymad- 
acl arhyw ran o'i Ryddid anianol megis gwerth 
am odidoced bryniad. A*r Ryddid derfynol hon, 
1ydd o lawer yn fwy gwerthfawr, a dymunol, 
na'r Ryddid yr hon ni edwyn derfynau: canys 


nid ydyw cyfreithiau da yn gwahardd inni yr un 


ran o Ryddid anianol (fal y gelwir,) ond yr una 
fo yn niweidiol inni ein hunain, cyſtadl a'n cyd- 
drigolion. Nid oes yr un dyn o ddealldwrizth, 
a ddymunal Ryddid i wneuthur pob peth a ewyll- 
yſiai, heb attal ac heb rwyſtr ; canys trwy ddeddf- 
au Duw a rheſwm, byddai y Ryddid hon yn 
gyffredin i bawb ; Rhyddid felly ae yn afradlon- 
deb; ni byddai heddwch na diogelwch i ddyn- 
jon mewn un mwynhaad o fywyd. Dymma ddyn 
yn cael ei attal rhag gwneuthur cam i'w gymmyd- 
0, 


e n . a 007-3 os r 0 1 # 25 
7 HIS ðĩð̊( d é % n 


1 N * 7 1 WE. - A "ot 2 3 * | . 5 
7 IST: hn we s EEC OE OTST. o cron We nn BY * e . 7 e * oY 
N a 3 8 78 PAST Dn Lai ont cr o oe are tg & as 2 „ * 5 
77 ͤ oe rin 7 8 eee = age IR — Erna, nn 
0 * * * * * x ES WHEN 43 * \ 


88 227 oe ER ; 
* 262 Hb Pe 22 << = 1 
* = ; wx : 8 e 3 pp 4 
es POE: Eo ES RRRRSeSs - = 
HALLS EY - — * - „ n * a 8 -—j 
MEE gg ve T TY] LL_ 
e — 3 Fo ST one nn © 7 "LEW OY 
mn bs RE Tuner ts 72 P OR TIRES 1 , 
Sy To "I R 2 — NN l - : 


(8. 
og, neu dd ei hun, er bod anianol Ryddid yn 


cael ei luddias, etto mae er budd ac adeiladaeth 


Rhyadia y cyffredin. 
Felly ni waherddir i ddyn, ond y cyſryw ran- 
nau o'i Nyddid anianol, a'r y ſydd yn anghyttunol 
a deddfau cymdeithas, y rhai à elwir yn gyffredin- 


ol, gormodedd afreolaidd. Y gyfraith ydyw 'r 


wyntyll, ſydd yn didoli y rhyſedd niweidiol ſydd 


ynglyn wrth Ryddid anianol, oddiwrth y ran odid- 
og honno o fraint ganedigol dyn, ſef Rhyddid 
wladwriaethol; pa un, ſydd yn gwneuthur dyn 
yn aelod lleſol o gymdeithas ; hon yw hawl ac etif- 
eddiaeth pob un o drigolion Brydain, tra yr ym- 
: ddygo yn addas 1 ddefodau 'T wladwriacth a ther- 
fynau Rhyddid. © 


 Rhyddid wladwriaetho], y bod en 


neu deyrnas yn mwynhau ei chyfreithiau goſoded- 
ig ei hun, heb fod yn ddaroſtyngedig i reolaetn 
| gymmelledig gormeiſiaid pellenig; a bod pob dyn 
o ymarweddiad ddiargyhoedd, yn cael achleſu 
ei fywyd, ei eiddo, a'i eirda tan nodded y gyf- 
raith; yr hon yw'r ai gainc o Ryddid. | 


V drydedd gainc, & elwir  Rhydaid grefyddol, ; 


ſef caniatiad i arfer y ddull o addoliad, E fo 
| twyaf derbyniol a chymmeradwy gan yr addoled- 
ig, ym marn cydwybodau yr addolwyr, Y bed- 


waredd, ydyw Rhyddid y Meddwl a'r Gydwybod. 
A*r bummed, Rhyddid yr Ewyllys: anſavdd pob 


un a egluraf yn helaethach mewn trefn. 


; 


E & 7 


Mae yceinciau hyn yn gyffredinol, yn dwyn yr 


unrhyw firwythau mewn mynwes ddihalog, ſef y 


dedwyddwch o foddlonrwydd meddwl ; mwy dym- 


unol ydynt nag aur coeth, na'r bywyd tranced- 
ig hwn; canys os bydd dyn mor druenus, à bod 
yn amddifad o'r fendith y maent yn ei roddi, 


nid yw holl ddyddiau ei einioes, ond gwaſtadol 
| hirnos o nych, gofid a blinder annhraethadwy ; 
o ba gyflwr cyſtuddiol, nid oes ond y cyfaill tir- 


ion hwnny angau, a ddichon roddi iddo ollyng- 


: dod, yr bwn ſydd yn dwyn ee * carchar 


5 gydag ef. 


Rhyddid, yw un o'r -owerthfawrocaf « 0 > fendich- : 


on nef! bydded gan ei Hollalluog gyfranwr, gan- 


jatàu iddi feddiannu ei gorſedd anrhydeddus 


vym Mrydain ; pa ynys, er el mwyn, ſydd glodad- 
vy hyd eithafoedd y cyfanneddfyd. Mae Rhydd- 


id yn addurno mwy ar deyrnwialen Sior, nag y 


mac yr holl feini gwerthfawr yn gogoneddu gor- 


ſeddfainc ymerawdr yr Indeſtan ym mrenhinllys 


Agra, Ye ni bu Rhyddid erioed yn ſefydlog. 
O!] rhodded archwaeth melyſder, yſtyriol fodd- 


lonrwydd ym meddyliau y myrddiwnau ſydd yn | 
1 7 Amin eu porthiant trwy lafur-chwys eu gruddiau; 


fe 

* Here the Mogul a ſpacious empire ſways, 
10 Around his golden ſeat, the dazzling blaze 

Of diamonds, rubies, ſapphires ſtrike the eye; 


= The richeſt throne beneath the copious ſky ; 
me A Fe on India, Gent. Mag. 17 3 M 


* : 8 123 1 e * 8 
2 s * 2 * 4 * 1 gp X64 " es = hel ple 63 5 
4 88 . 3 „„ TW EG ER OO ENR_s - 
" PE „ e er, TS . o r in a Rs Cos e rer % - e 8 RR 5 n N ** N 
G ö E . Ns DES BST ds, e r RU NB ht DOTS 5 ue N 8 F e x IS wr 20-5 2 A . ? > N 
z Hen oe ee ET 3 poet AOL I OO IA Ting oo ᷑ ß - 7 x . . ͤ EET 
: 1 fn TS! DEEP) ot Bir or —— MSL ISR C100 ts di 3 +5 n r j ⅛ ORA  LNE PP „ * * 5 "ow 

„FC Words PORE, Oe, She RE a b » EET Pond og 
J oor on pe aaa ; A eo ad as 
„ YI r * , , 

SE tg. * . b . 


1 8 EOS 3 T "FS * 88 rt 
I Oe AE EI oo EN Oe  -*- 
ce ie e 


1 0 1 x 2 N — 
a 4 x * ; 7 A , 5 : ö 2 , Bt PEN, WH e La 3 », 1: 
2 5 ; 8 2 5 , a, Es OT off; Er ae es 8 1 : 22 1 4 2 5 SITE og , 2 WW 
. : S „ e ee Son SR. , 2 Y n 6 I * * 2 Ne . 7 « AIP, ” - n Fg e 1 * 
g 6 ITT 4 J I Pt Ps as SS, . FF. ᷣ . d Co An 2 FS. aa i ES.” 4 3 F EE B . of " "A 2 5 
. JOE. N 23 777000 I Nr DEN SS Ot IST . oY 8 A 9 I a $6 ES REFSS NA bo 2% 3 ECC . i 3 tt +: 44320 
. 5 n r n r RS Sas bop. Bets ; n,, , Poe ny ig 02 ine Eg ay 8 - N 2 /) — „ 
OBE. 8 INE 3 Re SEE EAA NG "ie" re — * 88 . CEC BIT 5 e 2 8 — es . . (+: 3 5 2 2 11 - — 
oof gt Pty ant Lan 7 BY - kW I 4 RI ff OR ES 11 8 * re Pt. a > K S a n , 
3 N * - P * e RE, Fg & 8 N » e * 


7 , N nad, . N _ Sp 
r ß... 
ph r 3 e 
a eee . 


* 


. 


th 
fe a'i henwir yn anedigaeth fraint y Biyttaniaid, 
mae pob un o honynt yn arddelw havl ynddi; 


mae r Juddew, y Mahometan, y Blowmon angh- 
red, yn dyfod tan gyſgod ac achles Rhyddid, pan 


gynted y ſango dir Brydain. : Mor hyſbys yw y 


Bryttaniaid 0'1 godidawgtwydd, mor anwyl gan- 


ddynt ei breintiau; pe cynnygir ei gorthrechu gan 

ryw ormes, pellenig neu gartrefol, ni bu wenyn 
llidiawg-chwyrn erioed fileiniach yn amddiffyn eu 
try ſoro ddrud-felys ddiliau, nag y byddai y Bryt- 
taniaid, ei meibion magyriaethol, eydnabyddus 
O'1 gverthſawrogrydd, yn. ymdrechy | 6 i - ON 
plaid. 


Po mwyaf helbul a hanpbartha a | gaffo youlaeh= 


vr i ennill campdlws, mwyaf anwyl a gofalus à 

ddylai fod o honi; telly drud yw Rhydaid i Fryt- 

_ tamaid ; pa ſawl arwr dewrwych 2 a waedodd er ei ” 

mwyn! Ewrop a'i ceiſiodd, Brydain a'i cafodd. 

Pa nifer o wledydd a dne am dani yn 

_ ddirfawr? ac 4 geiſiaſant aberthu ar ei hallor, 
ond etto yr oedd hi iddynt yn © na, nad ad- 


waenynt.“ | 
* Rhyadid ſydd yn gwarchad yr ymdeithydd, yn 


guneyd cwſg y lluddedig yn ddiogel, yn cy foech- 


ogi y diwyd, ac yn lloni y llafurwr. Nid llawer 
o flynyddoedd 4 aethant heibio, er pan oedd y 
llafurwyr yn gorfod bod yn arfog y'Nghymru, yr 
arddwr ammaeth N dal yr aradr a chleddyf wrth 


el 


(6) 
ei glun; y po yr oed Rhyddid mewn alldud- 
aeth. f 
Rhyddid 7d yn attal trawſder, yn amddiffyn 
gwendid; ceidwadaeth ein breintiau, mammaeth 
digonolrwydd, amlhaad ein masnach, mae cin 
Hongau o'i herwydd yn tfyfrith wau hyd y cefn- 
for, ac. yn cludo e 0 eithaf pedry fanoedd y 
ddacar *. 1 
Rbyddid w achles, a e fa awracth cel fydd- 
ydau y gormeſdeyrn na fyn Ryddid yn ei lyw- 
odracth, rhaid iddo groeſawu tylodi ac anwyb- 
| odaeth, Ile mae Rhyddid yn cyfanneddu, 


8 mae y celfyddydau yn llioſog dywynu; mae 


gwlad rydd yn gwahawdd dynion deallgar ym 
mhob cywreinrwydd i breſwylio ynddi. Mae 
Rfyddid i rr corph cynnulledig, ſet gwladwriaeth, 5 

yr un peth ag yw iechyd i bob corph diranedig ; 
canys ni phrofir hawddfyd gan un dyn heb jechyd, 
felly nid oes ddedwyddwch mewn cymdeithas 
= os 8 5 als 


Neptune to Britain has reſign'd his throne, 
« The raging ſeas, world's great waſte 's her own ; 
1 pow'r extends as far as winds can blow, 
Or ſwelling ſails upon the globe may go; — 
The taſte of hot Arabia's ſpice we know, 
Nor feel the ſcorching ſun that makes it grow; 
«© Without the worm, in Perſian filk we ſhine, 
And without planting, drink of ev'ry vine.” 
a „Britain, where ſcience, peace, and plenty ſmile, 
* Virtue's bright ſtar, and freedom's fayour'd iſle”? 


. 
* 
PE 
NE 
HF 
VOL) 

8 
TREE. 
% ITED 
. Be 
. 
* 

4 


7.) 
heb Ryddid. Seneddwr o Rufain gynt, à ofynodd 


Pw gaethwas, pan a'i gwelodd ef yn wylo yn 


chwerwdoſt : Paham yr wylai? atam ei fod yn 
gaeth ! yntau a attebodd, O! nage, ond am ly 
mod unwaith yn rhydd. 

Gverthfawrogrwydd Rhyddid a'r llawenydd y 


mae yn ei gynnhyrfu y'nghalonau y ſawl a' i 
 mwynhio, wedi dioddau hir gaethiwed tan gawod- 
' ydd creulon o orthrymder, ſydd amlwg y'nghan 
Moſes a phlant 1/rae!, wedi eu rhyddhau o gaeth- 
iwed Plarao' a pherygl y Mor Coch: nid yw càn | 


Barac a Debora yn. dangos lai o orfoledd wrth 


ddiolch i Dduw am eu Rhyddid, oddidan ! Iau . 
brenhin“ y cerbydau heiyrn. Gobaith am Nydd- 
id a gryfhaodd ddyrnod Fudeth ferch Merari i 
ddidoli pen Olophernes oddiwrth ei gorph ; ac ar 


ol Ilwyddo, bywiogodd ei chalon, llefarodd ei 


genau mewn llawenydd. Orr tu arall, mor Iwfr Z 
ddigalon ydyw' r caethion !- ert afonydd Babi- 


lon, yno *r e fteddaſom, ac yr wylaſom, pan f eddyl- 
iaſom am Seion, ebr y duwiol brophwyd ; triſtwch 
oedd eu telynau iddynt.—“ pa i; y canwn r 
E Argluydd mewn guad ddieithr 2% — 
« Gwae ni o'r byd dybryd hwn, 
| (Cwynant) e pa fodd y canwn, 
* Gerdd Ion mewn tir eftronol? 
« A'n mid anwyl-wlad yn o! 
r Ni bu (dref forth dan orthrech) 
5 Fy nhrem am Gaerſelem, ſech; 


| 

f 

' 

| 
| 
'' T 
1 

. b 
if 
= 
1 

1 

. 

k 

| 

: 

rl 

1 

: 
1 


* 


tc O's hawdd yr anghofiais hi, 
« Del ammorth yn dal immi, 
6 Anhwylied fy neheulaw, 
te Parlys ar bob dryg-fys draw, 
« Am tafod ffals gwamal- ſyth 
« Ffered yn ſych baeled byth 1”? Gao. On. 


Sylrodd Monteſque fod y dynion à fo mewn caeth- 


| iwed, wrth ganfod y Rhyddid y mae ereill yn 
ei fwynhau, a hwythau wedi eu cau allan, yn 
dueddol megisy diſpeiddiaid ynrhewydd-gelloedd 


y dwyreinfyd, i dreulio holl ddyddian eu hein- 


* 


ioes mewn cenfigen a chaſfineb tuagat bawb ereill 
__oddynolryw. Meddwl cymmelledig à 4 l bob 0 

_ achlyſur1 ymddianc o'r gefyn. ; 
Dieffroavdd ein cymmydogion y 1 
rhoddaſant ddiofryd na chai gorthrymder cartref- : 
ol ſuo iddynt i gyſgu yn rhagor: dim ai na 
| deg mil a deugain à ymddanghoſodd tan luman 
Rhyddid, yn eu prif ddinas *, ar y bythol gof- 
iadwy ddiwrnod y toraſant iau gorthrymder ; 
a phob un yn barod i lefain fal y gwaeddodd 


Brutus yn. chwerwder | ei enaid “ un ai Rhydd- 
id ai angau ! 


Diwrnod nodedie adferiad Rhyddid 1 ardal- 
1 Lovis, y pryd y tynwyd i'r Ilaur y Eee 
creulon hwnnw a elwid y Baftile, enw pa un ſydd 


ddigonol i lemi calon dyner a lluniau ellyllig 
Hawn 


* Seraglios, = + July 14. 1789. 


: . 3 : e How . n - OE? 9 r r e 
0 A & 20 3 3 Lite TIT AE SSA 23 4 DI os ITS og 0002 — e D . 
a 7 a ONS 83 rr 2 ES NG 18 N 83 . RS. WG 8 * * 
c 8 e EVE, Md 5 e Rt ee I EI Q g 
* E N FF AD II 1 : * * = - ata db. , 
FFF e IE OE: RP ie 
8 * . mater ez . . . 


1 


llavn o ddychryniadau. Y munud diweddaf, yr 
” oedd fy meddul gwibiog yn llwythog o gyffelyb- 
” | iaethau a gwrthddrychiadau boddgar, amlygiad o 
fendithion Rhyddid angylaidd: yn awr, nid allaf 
fyned rhagof, heb fwrw ychydig o amſer i fyfyrio 
ar yr anian fileinig ſydd yn rheoli y'nghalonau 
dynion anyſtyriol, yn peri iddynt arfer y moddion 
creulonaf a allant hwy a ſenedd uffern ddychym- 
myg, i garcharu a gorthrymu eu eee 
i heppil yr un Adda! 
Fey mwriadyny ddoſparth neſaf yy traethu „ 
ychydig o echryſlondeb gelynion gwrthwynebol 
KRhyddid, ſef caethiwed a gorthrymder, canys 
dieithrol ydynt (o ran profiad) i ni Fryttaniaid, er 
bod llaweroedd o'n cydwladwyr ceintachus, 
naill a'i o ran traddodiad neu anwybodaeth, yn 
cwyno eu caethiwed, ac yn tuchan o herwydd = 
trymder eu trethi ; greſynol yw bod y cyfryw yn 
cyfanneddu y*nghanol Rhyddid heb gyfaddef eu 
bod: yr wyf! f yn barod i I * ar ol yr hen 
fardd 
IT, gyfri 'r wyf yn uchelfraint i immi, 
Vn yr oes hon 1m? gael fy ngeni.” 


— . 


n - — ——ũ——6— — 
— . 


— — 


rp , 
— — mates CAS ons earn L wv 


Ng OW ISR Soon tf ry >> Sn IL ID — ATE ᷣU——— ———- 


YR AIL RAN. 


CAETHIWED a GORTHRYMDER. 


Dow y POD TRY? hdres ac e 


Anfiaeddiannol, pa fath—Gorthrymder, trwy hynod 
| hanefion mewn gwledydd tramor—Toſt gyflur 


caetion y rhwyflongau—A charcharorion y 


Baſtile—Darluniad Sterne 0 Gaethiwed—Diolch- i 


5 arwch Socrates. 


W fath a'r r gaethivedy ſydd, kd nal ac © 


anhaeddiannol; yr angylion ſyrthiedig & 


galant y prawf cyntaf « o gaethiwed hacddiannol, 
gwobr balchder ac anufuddod, pan droſedd- 
aſant derfy nau Rhyddid yr Hollalluog. 

Wrth gaethiwed anhaeddiannol y mae gorth- 

- rymder ynglyn; gorthrymder ſydd weithred 
ddynol yn waſtadol, er bod Duw yn coſpi dynion 
am eu pechodau, etto nid ellir ddywedyd ei fod 
yn gorthrymu : gorthrymder ſydd yn waſtadol yn 
. tarddu oddiwrth yr uchraddolion at yr iſraddol- 
ion; canys brenhin a eill orthrymu ei ddeiliaid, y 
penciwdawd ei filwyr, perchen tiroedd y ſawl à fo'n 


eu trin, arglwy dd ei welnidog, ie tad ei blentyn. 
 Gor- 


1 


SGorthrymder megis gweithred o greulonder, 
ſydd yn tarddu 0 galon amddifad o doſturi at 


gyd-greaduriaid, Balchder ac ymehwydd ſych- 


edig, yn hiraethu am glod a gwag-ogoniant 
mewn calonau yſtyfnig oedd dechreuad gorth- 
rymder, ceiſient bob achlyſur i ddangos eu mil- 


eindra a' u creulonder tuagat ddynol ryw; ac yn 
| fynych ni arbedent eu gwladwyr na'u eyes 
. eifiaid eu hunain, 


Nimrod, yr heliwr cadarn, oedd y gorthrymavr 


cyntaf, fal y mae awduron yn tyſtio ; a Ninus ei 
fab oedd frenhin Aria à orchfygodd Soroafter 
brenhin Ba&ria; yr hyn oedd y tywyſog cyntaf 
2 orthrymwyd ac a ddygwyd tan deyrnged 
brenhin Elam a'i laid drachefn 2 orthrymodd . 
frenhin Sodom a' i gyfathrachwyr. Arglwyddiaeth- 
ol jawn ar ei ddeiliaid oedd Pharao yr Aiphtwr, 
pan ddywedai wrth Toſe ph, © Heboti ni chyfyd 
gwr na'i law na'i droed trwy holl wlad yr Aipht, 
Myfi yw Pharao! Toſturus bod bywydau holl * 
drigolion y deyrnas ar law un dyn! A Pharag 
arall yr hwn ni adnabuaſai Joſepl. oedd greulon- 
ach fyth; gorthrymwr creulon ar yr Iſraeliaid; 


mae ei anian ſarrug ef yn amlwg yn y gorchym- 


myn caled a roddodd iddynt, fal hyn © am hynny 
euch yn aur, gweithiwch, ac ni roddir gwellt ichwi ; 


fie chwi roddwch yr un gyfri or priddfein.” | 
Hanes amryw orthrymwyr a gyfarfyddir yn yr 
| Yigrythyr, 


1 
N 
[ 
| 
N 
! 


EE EIOOY — 


( 12 ) 
Yſgrythyr, ond fe allai y dywaid | y darllenydd, 
ei fod yn fwy hyſbys o honynt na myfi, am hyn- 
ny gadawaf hwynt i fyned rhagof at haneſion er- 


eill; ond ar y ffordd, nid allaf beidio 4 chrybwyll 
5 efhoeddiad brenhin Babilon; wrth yſtyried pa 
un, nid eill Bryttaniaid lai na diolch i 1 Dduw, am 
WW. Rhyddid i addoli fal yr ewyllyſient * Addotwch 
3 ddelw aur d gyfododd Nebuchadonozor y brenhin: 
4 hun ni ſyrthio ac ni addolo, yr awr honno, a | fwrir 


i ganol Fern o din poet. O! greulon ddall- 


ineb, fod un brenhin dacarol o'r fath gynneddf, 5 1 
chymmell cydwybodau ei ddeiliaid tan beryei : 
marwolaeth trwy ddygnaf boenau. 
„ ch, 1 fyned ymmlaen: ac o's oes fodd, i 
roddi taw ar y grwgnachwyr ſydd yn Gbrwd ac yn. 
dadwrdd fod y byd yn myned waethwaeth, 7 
cyfreithiau yn gaethach, a'r trethi yn drymach, | 
yn niwedd pob can dyna 'r byrdwn preſennol; 
darllened y cyfryw yr haneſion canlynol, fe allai 
y newidiant eu llais, y talant eu trethi yn fodd- 
lon, y gweddiant efo'r eglwys a'r brenhin, ac 7 
diolchant i Dduw eu bod yn preſwylio mewn _ 


gwlad lle mae cy fraith yn. dna to y gwreng 
cy ſtadl a 'r bonheddig. 


Nid yw er trethi yn Lbegr a C hymru, i tebygu 


' Pr rhai ſydd mewn gwledydd tramor ; ; mae trigol- 
ion Georgia yn Aſia, yn cael eu trethu gan 
drymed gan y Perſiaid a'r Turciaid, fal nad oes 


/ 


gan 


Cs) 


gan amryw o honynt fodd yn y byd i rw talu; ac 
o herwydd hynny yn gorfod ymadael a'u plant 


oddiar fronau eu mamau; y benywod 1 fod yn 


butteiniaid rr Sultan, a'r gwrrywiaid naill a'i yn 
ddiſpeiddiaid yn eu cyffodendai, neu yn filwyr 
yn eu byddinoedd. Pa galon na waedai o doſturi, 


1 vrth feddwl am y fath drais gormeſol! rhieni 


plentyn, wedi ei faethu yn ofalus rai blynydd- 
oedd, yn gorfod ei ollwng i gigyddion anghred, 
1'w droſglwyddo 1 le na wyddant, ac ergyd i fil, 


iddynt kyth gael ail olwg arno. Mae rhai yn diſ- 
gwyl ir trueiniaid hyn o Georgia, yigwyd ymm- 
Raith yr iau felldigedig hon, cyn y byddo hir; 
canys mae y brenhin ſydd arnynt yn awr, yn 
 arwr o anian fywiog, ryfelgar ; a thra bo Selim, 
& llonaid ei ddwylaw, a mwy nag a all ei ewinedd 
wneuthur efo Semiramis, y gogledd, nid anhawdd 
9 fydd. Gweddiwn efo 'n cyd-griſtianogion, dy- 


munwn i Dduw ganiatau 1 1 unwaih wenu 
arnynt. 


Mae yr Holandiaid yn trethuy 8 ineaid y n llywod- 


racth Batavia mor doſt, ac y mae *n rhaid iddynt 
dalu coron y pen, am gennad i wiſgo eu gwallt; a 
dywedir nad oes lai o honynt dan y ly wodraeth 
hon na phedwar ugain mil: a choron yn rhagor 
a dalant, am bob gwaell arian à wiſgant yn eu 
gwallt; rhai o'r dyledogion a ; arferant amry w 
weyll: nid oes braidd un peth at waſanacth trigol- 


ion 


( 14 3) 


1on y wlad hon, er na threthir : pe trethent bob 
dant yn eu penau, nid oes iddynt waredigaeth, 
ond dioddau yn ammyneddgar. 


Vn Holand fe drethir pob math o'r ymborth, yn 


oed ly ſiau gerddi; dywedir fod ambel] ddyſglaid 
o fwyd wedl ei threthu ugain o weithiau, cyn iddi 


ddyfod i'r bwrdd; ac ymmhellach, na werthir 


buch naw oed, am ugain o goronau ; na bo dwy 


ar hugain © goronau wedi bod arni cyn y pryd 

hynny, o dreth1: ac etto mae yr Holandiaid yn 
fwy boddlonus na'r Bryttanzaid, ac er eu bod yn 
talu trymed trethi, maent yn g gyſocthocach (0 
herwydd eu eee na nemmawr at 


yy byd. 


Mae brenhin Perf a yn lden . 
direſum ar fywydau ei ddeiliaid; pe gorchym- 
mynai yn ei wal! gofrwwydd ddibenyddu un o'i 

ben ſwyddogion, heb yr achos lleiaf, fe i ufudd- 
heir yn ebrwydd: nid rhinwedd gwrthddrych 

ei ddigotaint, na'i glod fawr waſanaeth ym mhlaid 
ci deyrn a'i genedl, a rydd yr effaith leiat1 achub 
ei ſywyd; o's rhoddodd y brenhin ei fryd ar 

: ddwyn ei hoedl, dyna'r cwbl droſodd ! !A r ei 


enau, neu 'r amnaid Heiaf, 


Ond ymmhlith y gormeſdeyrnedd creulonaf 
a'r à halogodd orſeddfeinciau, ac à flinodd am- 


mynedd Nef a' u gweithredoedd echryflon; y 


| mae Muley Iſmael ymerawdr Morocco, (yr hyn yn 


« s = 
228 
8 
#8 
N 9 
1 
2 
1 
"IE 
a 
4 * 
x 
1 
8 
1 
. 8 
775 
„ 
3 
= +» 
2 
7 
. 
N 
RNA 
Ws 
Wt 
1 
3 
£ A, 
3 
Se 
8 
3 
3 
7 
ORE 
Reds, > 
£ IS 
2 
3 
8 


„ 

T N 2 — 72 
v4 ; 62.1 * 2 3 
ee 


SE) 
5 1 
* 


Pts ? 


21 
FL 
** 
513 
* 
. 


689 


ol rhy hir deyrnaſiad à drengodd yn y fl. 1714.) 


yn gofyn y lle uchaf. Cenhadon tramor, y rhai 


2 b à fuont mor anffodiog a chael golwg ar y gwr tirion 
hun, ſy 'n rhoi ei hanes fal y canlyny ar ddiwr- 
; 4 nod goſodedig fe gyhoeddai lys agored, ac mewn 
I chang gyntedd bwriadol, efe a farchogai mewn 


rhwylg i ddangos ei fawrhydi i'r dieithriaid : a 
nifer mawr 0'1 [ywtawdwyr taleithiau o' amgylch 
yn droednoeth, a than grynu yn ymgrymu at 


y llawr, bwy ai galwent yn weinidog Duw— 
ymerawdr y ffyddloniaid—yr hwn oedd ddewr- 
wych yn ffyrdd yr arglwydd—y dyledawg |—y 
da!“ Ac ymmhen pob gair a lefarai 'r ymerawdr, 


hwythau a grochlefent : « Mawr yw doethineb 


i y 1 2 - 3 ITS nap 8 
et - 22 WE _ rs "> 30 r r 
C : N N * S N N LENIN OY 
T 2 5 $ x , : CSC IFNO we Et BE x 3 oo > EY 
. * j 2 ü · TTT r R000 . 
2 Fre ET Bo ĩð c 
PP.. ͤ odD 


5 ein harglwydd y brenhin !—mae ein harglwydd y 
brenhin yn llefaru megis angel o'r nefoedd !”” 
Ond cyn diſgyn oddiar ei farch, fe a laddai yn. | 


gyffredinol ddau neu dri o'i ddeiliaid ffyddlonaf, 
ag ergyd ei waywffon ; ; i ddangos i'r cenhadon di- 
eithrol ei ddeheurwydd mewn rhyfel. Vr awd- 
uron a yſgrifenaſant hanes ei weithredoedd 
ardderchog, a fwriaſant iddo yn ei einioes, ladd 
deugain mil o'i ddeiliaid, i'w foddio ei hun, bob 
yn ychydig. Vr oedd ganddo gryn hoffder mewn 
adeiladaeth, ac yn fynych digwyddodd yn ol 
gorphen teml neu ryw adeilad arall, o's na byddai 
wrth ei fodd, fe orchymmynai eidynu i'r llawr, 


a add eynniler d a at huh a llaw yny gorchwyl. 
Unwaith 


( 16 ) 


Unwaith daefa i 1 "IN FE o Loegr fod mor 
cofn, à rhoddi iddo fwyall o waith celfydd yn an- 


rheg ; yntau i brofi ei hawch, a dorodd ymmaith 
gluſt y rhoddwr yn ddiatreg. 

Fe fflangellodd un 0'1 uchel-gynghoriaid i ''W 
farwolaeth, ac a orchymmynodd ddihenyddu y 


| meddyg am nad allai achub ei einioes. Os bydd- 
ai gair fod rhai o'1 ddeiliaid yn gyfoethocach 
na'u gilydd, fe anfonai yn ebrwydd am eu holl 
eiddo; a hoff gan y perchenogion fyddai cael 


ymadael a hwynt heb golli eu hoedlau. Fe grog- 


ai ei raglawiaid yn fynych, aca anfonai rai o' 
gaethweiſion ffyddlonaf i'w claddu yn ddirgel, ac : 
_wedirr rhai hynny ddychwelyd, fea dorai wythen 
Vaed bob un o honynt yn. ebrwydd, megis * 


ddichell benaf i gadw 'r gy frinach. 


O! gythreulig orthrymder, 3 ddeorwyd yn 
: uffern, chwerwed à fu i amryw deyrnaſoedd; bu 
cenedl y Bryttaniaid yn gruddfan dan ei phwys 


rai oeſoedd, Julius Agricola a'u trethodd yn 
drum i iawn, a Seneca yr enwog athraw hwnnw, 4 


gymmerodd y trethiad wrth y flwyddyn, bid en- 
nill bid colli; a'i geiſiaid à fuont greulon iawn | 

yn eu caſglu*: y Bryttaniaid &a gwynaſant eu 
| gorthrymder, ond ni wrandawyd hwynt; a bynny 
fu yr achos o'u hegniol ymgais i dori yr iau Ru- 
feiniaidd, ac i ennill eu e dan eu brenhines 
"INE 


* Tacitus, 


> ay 
* 
1 
* 

4 
$52 
8 

EY 

+ af 
* 
"$4 A 
—_— 
£5 
n 
5 
TE 
i. . 
* 
4 
£3 

0 

Wy 

8 

A 
* 

SY 
t Def 

* 4 2 

. 
MES 
l * 5 
3 

1 


n 
. 


c SEL 
F 


9 


Tr. 8 — 
; . 


© 


Buddug*, yr hon a orchfygwyd, a lladdwyd deg. 
a thriugain o filoedd o'n hynafiaid : a'r ddinas 


Auguſta yn awr Llundain a loſgwyd rr lawr, 


O'r holl orthrymwyr fu yn llywio 'r deyrn- 
wialen ymerodrawl yn Rhufain, Nero oedd un o'r 


penaf a'i hynododd a gwaed a chelaneddau 'r 


dieuogion ; Seneca ei ddyſgedig athraw, a'i nai 
Lucan, yr enwog fardd, a laddwyd ganddo; efe 
4 rhoddodd ddwy, o dair o wragedd a fu iddo, i 


farwolacth. Agrippina ei fam, a felldithiodd yr 
ar y ganwyd ef i flino dynol ryw, ac o'r diwedd 


yr hon a'1 dygodd i irbyd 4 ſyrthiodd yn aberth 


ar allor ei wallgofus greulonder.  Mynych y 
dywedai mae Priaf o Droia oedd y tywylog ded- 
wyddaf a fu ar y ddaear, o ran iddo gaffael y 
mwyniant o ganfod ei ddinas yn goelcerth cyn ei 


farwolaeth; ac oddiwrth y meddwl hwnnw gorch- 


ymmynodd 1w wellion roddi Rhufain ar dan, 
yr hyn yn ebrwydd a 4 wnaethant, ac yntau yn y 


cyfamſer wedi myned i ben caſtell Mecænas i gael 


eilawnolwg ar yr oddaith echrydus, ac wrth fodd 
ei galon yn chware ei delyn, gan ganu efo 'i law 
rai o odlau Homer ar loſgiad Troia. Ond gwaecth 
na lloſgi 'r ddinas, fe a roddodd y hai oddiar ei 
gefn ei hun, ar y Criſtianogion; ac a gyfododd 


erledigaeth greulon yn eu herbyn; o'r diwedd 
ei fuchedd annuwiol a barodd } 1 bawb el gaſhau, 
© ad: Rr 


_ * Boadicea, 


88) 
felly ymadawodd a'1 frenhinfaine gan ddymuno ar 
Epaphroditus ei rydd-was ei ladd ef, yr hwn a dor- 


odd ei. waywffon wrth — 7 gymmwynas 


honno iddo. 
Fe ddywedir fod Mahomet Il. yn offeryn marw= 
olaeth i wyth gan mil o eneidiau: yr oedd ei 
greulonder wedi tyfu i'r fath radd o ddihirwch, 
fal ag y darfu orchymmyn agor yn fyw bedwar ar 


ddeg o'i brif weinidogion, er mwyn cael gwybod 
pa un o honynt a fuaſai mor flyſig a meiddio 
bwyta un oi ber afalau: ar dro arall fe do rod 

| vi law ei hun ben merch i ieuanc, o herwydd ei bod | 
yn rhy lin ei gwynebpryd. X paganiaid a'r 
| pabyddion trwy eu gorthrymder a'u herledigaeth- 
au a dyvalltaſant ffrydiau o waed Criſtianogion ; 
ond dilynwyr Makomet à acthant ymmhellach yn 
y galanaſtra : gellir dywedyd am danynt fal y 
dywedodd llanceſi 1/razl yn eu caniadau am Saul 
a Dafydd, © Un a laddodd ei n a' Hall ei 


Hrddiunau. by 


Vr oedd Solyman n arall ar y Twrciaid, | 
mor greulon ddideimlad, ag erchi i'w garcharor- 

ion criſtianogol ſefyll yn rheſtr y naill du i'r heol; 
yna gorchymmynai 1'w ddau fab eu dihenyddu 


d hwynt; a'r hwn à dorai y toriad erchyllaf ag un = 


ergyd cleddyf, ar aelodau y Criſtianogion hynny, à 
gafai y wobrwy fwyaf; ac adde wid o fod yn etifedd 


- Bf goron : ond un o honynt ar r “7 dro oedd ry 


. 


a 
= Q 7 21 (4 
+. 3 8 D . 3 r 
8 2 7 = 0 in oo 8 RS 4 
ke 3 = Do 8 e " 
e N 1 SO. * 8 — * 


Fl Jet IC 
Pye Toy 


( 49) 


dyner ei galon, ei dad yn ddiattreg a'i trywanodd, 
y'ngolwg ei frawd, yr hyn yn ebrwydd pan welodd 
ddiderfyn fileindra ei dad a laddodd ei hun; felly 


N bu amddifad o'i ddau fab yn yr un diwrnod. 


Mae ymerawdr Morrocco, ac ereill o'i gym- 
mydogion yn cymmell eu deiliaid trwy drais, i 


oſod allan longau ar eu traul eu hunain, i yſbeil- 


io Criſtianogion; a pha faint bynnag a gym 


meront, mynir ganddynt ddegfed ran; ac os 
digwyddant gymmeryd carcharorion, rhaid idd- 


ynt naill ai prynu eu Rhyddid am rifedi an- 


feidrol o arian, neu fod yn gaethion dra bydd- 
ont byw ; ac fe allai yn y divedd a0 eu lladd N 
er difyrwch i 'r treiſwyr annrhugarog. 


Un o ymerawdwyr yr Indoſtan, oedd chwannog 


lawn 1 ymdrochi mewn dwfr; ond ar ryw 
ddamwain un tro, efe fu cyhyd tan ddwfr hyd 


oni chollodd ei ſynwyrau; ; un o'i weiſion yn 
chwennych ei achub, a'i cymmerodd allan 


gerfydd gwallt ei ben; ond yn daledigaeth 
am ei waſanaeth cafodd dori ei ddwylawymmaith, 
am feiddio cyfhwrdd à chorph y brenhin: a rhyw | 


dro wedi hynny, cafodd yr ymerawdr yr unrhyw 


anffawd yn y dwfr, a'r gweiſion yn chwennych 
cadw eu dwylaw, a'i gadawſant i foddi, fal yr 


oedd yn haeddu : hyn à 1 


Uwyddyn 1510. 


See un o drigolion Fon ei roddi 1 8 


olacth 


= 177 App A —x—x—ñ̃ ES 


( 20 ) 


blaeth am gynnorthwyo 7 frenhines i ochel 
cod ym oddiar ei march, o achos iddo n 
yn ei throed cyſſegredig. 


V naill ddyn yn gorthrymu y nal, ſydd yn 
Uwyr anghyttunol a'r grefydd griſtianogol, canys 
Criſt a gymmerodd arno ein beichiau, a thrwy ei 


doſturi a'i drugaredd, mae yn ein hannog 1 fod 


yn addſwyn ac i gaſàu gorthrymder. Ayliffe pan 


_ddycpwyd yn garcharor ger bron Jago II. a 
wnaeth ei amddiffyniad gan ddweyd, nad oedd | 


ele yn credu i Dduw erioed lunio y naill hanner 


_ .o ddynol ryw, i'r hanner arall eu marchogacth 


megis pe baent geffylau. 


Blinder meddwl yw yſtyried y hong: a'r draph- 
erth y mae un ran o ddynol ryw ymmhob oes 
Vedi symmery d, 1 ddychymmygu arteithiau a 

phoenau, i wneuthur y rhan arall, ſef eu cyd- 
greaduriaid mor druenus ag y gallont yn y byd 
hwn! pe cymmeraſant y ddegfed ran o'r draph- 
erth i wneuthur eu brodyr yn ddedwydd ac yo 


| eſmwyth, buaſent yn cyflawni 1 rhan o'r gorchym- 
myn Mawr, let Cariad; a chawſent ar am y 


: gwaith. 


* Gallies, 


Bu yr arfer yn Ffraine ac amrwy wledydd, yr 
hou 2 a ddilynir etto mewn rhai mänau; ſef coſpi 
y fawl na chydffurfiai a'r grefydd babaidd, trwy 
eu danſon ynghyd a dry gweithredwyr yn gacth- 
ion ir rhyy longau *. M modd y trinir * cread- 


uriaid 


5 , ng 4 : _ 2, RAC 
1 0 _ * . * 4 12 $ 2 . r ——— ? 
e — EGGS SER R_Ss 25 
S ͤ et NS 1 7 * « 
"ISA ER CA; 5 1 EW Pos 4, f BY 
„ ee Os v2 n r 1 
- g 7 


N . FM * 4." 
A, SE gat LE. | 4 =, x bs, 
4 * "1 = * 71 y * i "* 6 " 
5 3 + r 21,6 $3 NT e * oo 

3 YH 22 * er < E Ws Sd - a A 2 wo 
63 OS * EE, 88 „ Y 1 I & q 
"Ripe, e r 8 N F 
? a 0 * g. b whe 


5. ES 
* . 
7 


. 


uriaid truenus hynny, ſydd ry echryſlon iw 
gyflawn adrodd ; rhwyfo y longau hynny ſydd 


> lafurannhraethol, a phan font ymmron ſyrthio © 


ddiffyg gwynt a blinder, chwanegir eu pocnau 


trwy eu ffrewyllu yn ddibaid. Dynion nerthol 


yn unig a ddetl at y trym-waith hwn, y gweiniaid 


yn fynych a ſyrthiant yn feirw tan W rhwyt 
ac annogiad y ffrewyllwr creulon ; maent yn 
dewis y dynion cieiddiaf, hynod am bob yigel- 
erder, yn {wyddogion _ arnynt ; ni chaniatcir 

| iddynt fyned o'r llongau na dydd na nos, er eu 
bod mewn porthladd ; a phan ſyrthio un yn farw 
tan ei galedi, fe'i teflir i I'r mor yu ebrwy dd, a 
| goſod un arall yn ei de. fe allai i run. diben, ar 
lyr ennyd. Gwelais hanes 1 un o'r frewyllwy! 1 
dori ymmaith fraich un o'r cacthion yn Cl greu- 
londer yſgymmun ; ac wedi cymmerodd afael 


yn yr aelod 1 guro y caethion ereill. Hirymaros 


yw ammynedd nef! Pe gyraſai rhyw enaid tru- 


garog gymmorth iddynt, yn ymborth neu yn arian; 
buaſai yn achos marwolaeth iddo, pe cavſai * 
Iwyddogion wybod. Mae y cacthion hyn yn 


gorfod gweithio yn noethion, ac yn fynych mac 
chwys a gwaed yn treiglo am y cy flyma hyd eu 
cyrph briwiedig; pan fyddont ymmron rhoddi i 


fynu yr yſbryd tan y ffrewyll, fe à roddir yn eu 


penau damaid o fara wedi ci wlychu mewn gwin, 


fal y cryfhiont i | ddiodde yehwaneg o artelthiau ; 


rhoddant 


( 22 ) 

thoddant halen ar eu briwiau, 1 chawnegu eu 
gofidiau ; a phan fyddo 'r caethion yn dolefain 
gweddiau am angau neu eſmwythder; y ſwydd- 


ogion (i gyflawni y gerddoriaeth) a'u hettyb a 
rhegfeydd a chlecian ffrewyllau. Pum cant o'r 


caethion hyn fyddai 'n aml yn yr un carchar, 
ugain ym mhob rhes, wedi eu tido wrth y llawr ar 


waſtad eu cefnau, a thorch haearn am wddf pob 
un o honynt; gorfod gorwedd yn y cyflwr 
 hwnnw, rai miſoedd yn nhrymder gauaf, i aros 
iw brodyr mewn blinder ddyfod oll ynghyd, 1 
i gael eu cydgychwyn wedi eu hieuo y naill at # 
Yall, a'r rhai gwanaf yn eu plith yn fynych a 


fyddent feirw cyn-cyrhaedd y rhwyflongau. 


Vr oedd yn ddiweddar yn rhwyflongau Toulon 
yn Ffrainc, gaethwas o'r grefydd broteſtanaidd 
2a elwid Francis Conde: ; yr oedd efe yno er ys dwy 
flynedd a deugain, a holl achos ei gaethiwed 
oedd rhyw ymryſon a ddigwyddodd rhyngtho a 


gwr bonheddig ym Maris: ac er nad oedd ped- 


air ar ddeg oed, ac yn gloff o un fraich, fe 1 


barnwyd yn gaeth ier rhwy flongau am ei oes. 


Rhyw ymdeithydd wrth fyned trwy Genoa, aeth 2 
i weled carcharorion o'r fath; fe a'u cafodd 
mewn dyfn-bwll echryſlon, yn gorwedd ar y_ 
llawr; bara du a dwfr budraidd oedd eu hym-. 
| borth ; gofy nodd i- gyfarwyddwr wrth weled eu 
tremiadau mor arw-flewog arſwydus; © Er ys pa 


amſer 


1 


( 23 ) 


amſer y mae y trueiniaid hyn ymma o Er ys 
ugain mlynedd. © Pa faint yw eu hoedran P.. 
deg a thriugain. O! mor echrys y drigfan lle 


3 : mae trugaredd yn ddieithrol, a thoſturi 10 wy 
> anghydnabyddus. 


 Addfwyn a thoſturiol dueddfryd y Aweddar 


frenhines Ann, a fu offeryn llwyddiannus i ddir- 
prwyo Rhyddid chwech ugain ac unarbymtheg 
o'r caethion oedd yn rhwyflongau Marſeilles yn 
Hfrainc; deuddeg o honynt yn unig (yn ol dull 
y gwahanglwyfus) a ddaeth 1 Loegr 1 q daiolch 1 I F. 
a frenhines am eu gwaredigaeth. 
Llanc ieuanc tairarddeg oed à fwriwyd i brit. 
exichir Efrainc yn y fl. 1674, trwy orchymmyn y 
Ieſuitiaid, am yſgrifenu odlig ladin o ddwy linell, 
a'i hoelio ar borth Yigol Clarmon! ym Mhars ; fal 
y canlyn: 


« Abftulit TI leſan, poſuit quæ 1 regis 
Sp Impia gens: alium non colit illa Deum. 46 


hynny * Drygionus genedl a A — leſu 


oddiymma, ac à oſododd yn ei le benwn y bren- 
hin: nid yw Y genedl honno yn addoli un 2 
arall. 
 Acyny flwyddyn 1705, wedi bod yn 8 
un mlynedd ar ddeg ar hugain, a threftadaeth ei 


hynafiaid wedi diſgyn iddo, trwy nerthol effaith y 


gawod aur efe a gafodd ei Ryddid. 
Bu yr — Maſareene o'r Iwerddon, yn y 


2 carchar 


+ CNET IIS DA py ” = 


| 


( 94 } 
carchar hwn o gylch deng-mlynedd ar hugain, ac 


 wedi iddo gael ei draed yn rhyddion, a dyfod i 


Loegr, fe a ſyrthiodd yn ebrwydd ar ei wyneb ac 
a guſanodd y tir, gan ddywedyd; * Gwynfydedig 


yn dragwyddol fyddo y wlad hon o Ryddid.“ 


Un o ragorfreintiau brenhin Ffrainc. cyn y cyt- 


newidiad diweddar, oedd bwrw1'r carchar hwnnw, 
pwy bynnag a''i hanfoddiai ef, neu ei barchedig- 


ion, heb gael byth eu hedfryd oni welai efe hynny 


yn orau. Un Henri Maſſer de la Tude, am droſ-— 
edd bychan yn erbyn Madame de Pompadour, a 
 twriwyd i'r carchar hyn; ac a ſymmudwyd 
oddiyno i gaſtell Vincennes, o ba fan y diangodd ; T 
ond vedi ei ailg gymmeryd, efe à anfonwyd drach- 
efn i'r Baſlile mewn cymdeithas ag un M. d' Alegre: Mm 
ac ymmhen rthyw amſer, y ddau à gydfwriad- 1 
aſant veithio eu diangfa, troy foddion bron ; 
anghredadwy : yr oedd mur y carchar yn chwe· 
throedfedd o drweh, pedair alch hacarn yn_ y 1 
leneſtri, a chymmaint vn y cyru mwg ; y muriauu 
oeddynt o uchder rhyleddol, a'r ffos amgylchedig 
yn llawn o ddwſr, a pheth oedd beryglach yn. 
gadvedig gan arſog wilwyr. Deunaw mis y 
buont ar eu gorau yn parotoi eu diangſa ddydd 
a nos; buont chwe' awr at eu ceſeiliau mewn 
chufr, tra buont yn tori trwy 'r mur oedd yn 


amgylchu y ffos: ac vedi iddynt tlyned trwodd, 


 gflwydd yn waltadol lydd yn erlid yr anffodiog, 
"Of, 


4 BS -3 


= cyn eu myned nebpell y ddau 4 gymmerwyd. 


N truan D' Alegre.” * meddai M. de la Tude, © fy 
nghyd-ddioddefwr, fy nghyfaill mewn adfyd, 


1 ; nid allodd gynnal y fath greulon driniad ; canys 
1 4 cynted ag ein dygwyd yn ol i'r carchar, digalon- 
deb ac anobaith a barodd iddo wallgofi!” Yr 
: © þ oedd D” Alegre yn fyw yn y flwyddyn 1777, ond 
q 7 nid oedd ganddo deimlad o'i gyflwr. Ar yr 


wythfed arhugain o Fawrth 1784, y greſynol ofid- 
us M. de la Tude a ryddhawyd drwy erfyniad 


Madame le Gros, ynghyd a chaniataad blynydd- 
awl o bedwar cant o ddarnau arian *; y ywodr- 
aethwr De Rohan, pan aeth i'w annerch { a newydd 
= o'iollyngdod, a'i cafodd wedi ei gaethiwo ddeg 
a 1 troedfedd tan y ddacar ; heb yr un gwely ond 
= gwellt; ei wiſgoedd yn gawiau ; a'i farf yn 
droedfedd a hanner o hyd; a'i ymborth oedd 
fara a dwfr. Byddai yn llawer tynerach ar farnwr, 5 
ddifuddio drygweithredwr o'i einioes trwy'r 


arteithiau dirboenaf, na'i fwrw i garchar gwaſ. 
tadol; canys wrth gael ei roddi i farwolaeth, et 
druenus barhiad 4 ddarfyddaimewn llai nag awr ; 


ond mewn carchar creulon, mae 'n dioddef bob 


munud, arteithiau a dygnedd mil o farwolaethau. 
_ © Darluniwch fy nghyflwr yn eich meddyliau” 


| Z (meddai H. M. de la Tude, pan yſgrifenadd ei 


P hanes) * fod ann mewn carchar- 


4 LP) of 
8 6 8 
* S720 
N is y i 4 
3 * 3 
Ti * £4 
20; I TI} * 
92 TS 
r 
n 
4. 2 


; 4 „ bwll, heb gymmaint a gweled na ſiarad a chyd- 


garcharor 
* Dollars, | 


( 26 ) 
« garcharor, a fyddo yn yr yſtafell uwch ben; 
« fe eill tad a mab fod yno hir flynyddoedd, heb 
©1r un ammau unwaith fod iddo garennydd yn 
* agos: bydded y brenhin marw, newidier y 
« ſwyddogion, ni chlywch air o ſon, na newydd 
«yn y byd arall, ni ddywaid yr ymwelwr ond 
8 dydd da ichwi, nos dda ichwi.” © Yny letty 
« hwn O nychdod, y treuliais ddeuddeg mil un 


«cant a thri ugain a thri o ddyddiau a noſ- 
- weithiau; mi a ruddfenais allan, dair mil a ſaith 
*athri ugain o noſweithiau, mewn tywyllwch yn. 
8 eigion y carchar drewedig; yn gorwedd 1 
« wellt heb un hilyn, yn cal fy nifa gan ymluſg- 
« aid adgas, 2 phrinder ymborth O fara a dwfr. 

5 60 Ac am ddeuddeg cant o'r dyddiau hynny, new 
bes 4. hytrach ddiddarfod noſwei thiau o erchyll- 

ce dod, yr oedd fy mreichiau a'm coeſau yn flin | 


4 fr iwiedig gan y gefy nau.“ 


Mae awdur Seiſnig wedi yſgrifenu yn gelt dd : 
; hynod ar Ryddid a Chaethiwed, pe buaſai yn ei 


gy faddaſu yn {wriadol at gyflwr H. M. de la Tude, 


ni allaſai ei ddarlunio yn. amgenach ; ei eiriau 


ydynt gyffelyb i hyn: 


Sa Ymddieithra dy hun al y mynochd' er | 


hynny Gacthiwed, er hynny chwerwlwnc ydwyd; 
ac er bod miloedd ym mhob oeſau o'r byd, wedi 
 gorfod yfed o honot, etto er hynny nid yw lai dy 


chwerwder. Tydi ardderchocaf a phereiddiaf 
Ryddid, ym mhob addoliad dirgel a chybocdd, ti 


7 


8 W * N - TS ls © BT” 
E11 Finn de AR oaths ER S 

x wer Ep RE; , r * . * 8 
J ͤ TTT 


11 


yw y nefol fendith o hyfryd archwaeth ; ac felly 
y byddi hyd oni bo anian oll yn adfeilio: a thy- 
di i wenu arno, mae y bugail tra'r ymbortho ar 
fara a dwfr, yn ddedwyddach na'r brenhin, [o lys 
pa un ith deolwyd. O! Raglumaeth Nef, 


cCaniataà imi ond fy iechyd, ti y rhadlawn Rodd- 
vr, a dyro imi y ddwywes hon yn gyfeillies; a 


bwrw i lawr deyrnwiail a choronau, o's yw orau 


gan dy ddwywol ddocthineb, iy penau * 


mewn gwayw am danynt.” 


Tra 'r oeddwn yn dilyn y meddyliau byn, a 


phwys fy mhen ar fy llaw, myfyrdod ynghylch 
trueni y caethion oedd gvreiddyn fy ſyndod.” 
« Meddwl bod milocdd o'n cyd-greaduriaid, 
heb eu geni i etifeddiaeth yn y byd, onid caeth- 


iwed; yr oedd hyn o yſtyriaeth yn peri imi flin= 


der anoddefol: erbyn hynny meddyliais gymeryd 
un carcharor i ſylwi ar ei drueni. Ac yn fy 
nhyb mi a'i gwelwn (yn ol y tywyll oleuni yr oedd 


ei fleneſtr yn roddi) a'i gorph yn ddarfodedig 


trwy hir ddiſgwyliad am ryddhaad ; deallais y | 
fath ofid calon y mae tywyllodrus obaith yn ei 
roddi; wrth edrych arno yn fanylach, gwelwn ei 


wedd yn welw-las o aliechyd, heb i un awel iachus 


gyffwyrdd a'i gnawd, er ys cymmaint o filoedd « 0 


noſweithiau, heb weled na haul na lloer yn yr holl 


amſer hynny na chlywed llais na charennydd na 
chyfaill ** anadlu iddo un gair 0 Sy ſur trwy 'r 
DEED 


n 


( a8 ) 


heiyrn-ddellt. Ei blant ond ymmafy nghalon 
à ddechreuodd waedu, a gorfu imi fyned ymmlaen 


à rhan arall o'i ddarluniad. Eiſtedd yr oedd ar 


duſw o wellt, yr hwn oedd yn gwaſanaethu iddo 


yn wely ac yn gadair bob yn ail: yn nghwr eithaf 
ei garchar-dwll yr oedd, ag ychydig o friwwydd 
yn oſodedig o'r tu cefn iddo, wedi eu nodi i gyd 
troſodd, a'r dyddiau a'r noſweithiau alaethus à 
dreuliaſai yno; un o honynt oedd ganddo yn ei 
lav, ac à hoel rydlyd yr oedd efe yn myned i 
ychwanegu un diwrnod truenus yn rhagor at y 
rhifedi: wrth imi dywyllu yr ychydig oleuni oedd 
ganddo, derchafodd ei olwg anobeithiol at y porth, 
ac yno fe 'i goſtyngodd i lawr, gan yſgwyd ei ben, 
fe aeth ymmlaen ar ei weithred ofidus: yr oedd 
ſain yſgydwad y cadwynau yn treiddio i gilfachau 
tyneraf ei galon ; ae wrth droi ei gorph i oſod or 
tu cefn iddo rifäeg ei ddyddiau, fe 4 gyrchodd © 
drom ochenaid o ddyfnder ei ymyſgaroedd. Caf- 1 
odd toſturi y fath effaith ar fy nheimlad, fal ag 
yr ymollyngais i ddagrau ; gan nad allwn oddef: #$ 
gacethiwol vrthddrych? a ddarluniaſai fy meddwl. * 
Bellach yn ol rhoddi amryw brofiadau o r ym- 
: weliadau annymunol, ſef Caethiwed a Gorthrym- 
der: af rhagof yn y bennod neſaf i olrhain yr 
enwocaf Ryddid, o'r prif oeſau hyd ei ſefydliad 
ym Mhrydain ; a therfynaf y ddoſparth hon trwy 
adrodd un o chwedlau Sotrutes ym mha un yr 
oedd 


* > 2 
* o © . * pl P 
i 1 ; 5 A _— 
35 att Ry „ 5 e * 
5 Eo f ; RE lm uo COST CCUTOTo rc 
Tr N 
r ng — Fa oe INS — r 7 
3 — Pn . 8 3 
r 8 e OE 1 - 
, - 7 ® K * 


19 
oedd y gr call hynnw, yn diolch i'r Hanfod 


 Goruchaf, am dri o'i ragorfreintiau; ſef yn gynt- 


1 af, ei fod wedi ei lunio yn wr, ac nid yn wraig; 
> yn ail, yn athraw, ac nid yn annyſgedig ; 
XZ yn drydydd, yn R6egwr, ac nid yn anghyfiaith. 


Felly llwyr y dylai pob Cymro a Sais, pob 
un ſydd yn cyfanneddu ym Mhrydain, ddiolch 1 
i Dduw ei fod yn anadlu, yn byw ac yn bod mewn 
teyrnas yr hon ſydd a''i chyfreithiau yn caniatau 


> Rhyddid i bob un o ymarweddiad addas ddiar- 


Y DRYDEDD RAN. 


Amrywiol ddamweiniau, 3 nghodiad 7 goſtyngiad 
_ Rhyddid wiadwriaethol or 0 hyd ei h edliad 


Im Mhrydain. 
ENFFYCHWELL, O! W Ryddid; 


rern drigolion dacar dy fwynhau, yno 
yr oeddit ; a dedwyddwch bendithiwyd dynol 
| ryw, pan gawſant dydi yn darian'i'w hamddiffyn 
vn erbyn rhuthrau camrwysg ormeſol ; balchder 
a thrawſder brenhinol oedd gas genyt ; pob 


yſbryd llariaidd, pob calon ddoeth a'th hoffodd ; 


canys pan gynted ag i'th deolwyd o Samos, gan y 
trahaus-deyrn Polycrates, uffern-ar-y- -ddacar 7 
cy frifodd Pythagoras wlad ei anedigaeth hebot , 


caſhaodd fro ei hynafiaid er dy fwyn, ac ni bu 


eſmwyth nes y cafodd hanes y Ilydwodraeth lle 
1 goſodaiſt dy breſwylfod. Pob teyrnas ney... 


cymmeraiſt feddiannau ynddi, ach * enwog 


trwy 'r byd: pob ewyllyſtwr da iti, perailt 


* | Pinay elenw (haeddaw] © ore) ar + colefh® 


elydn : 


* Pillar of braſs. 


5 


£  lywodraeth | dy goleddwr Seo Aeris, a hynny A 
gry fhaodd ei fraich mewn rhyfel, ac à amlhiodd 
ei gyfoeth amſer beddwch; ti a'i gwnelſt yn 
| ymerawdr y moroedd. Ptolemy Phuladelphus 


x * BY « - 3 5 A . , 1 ; 8 % 9 5 5 5 rag 3 2 x : ; ; «- . 
2 5 4 Rp) 3 . A yl 9 5 r OL 3 on, OAT OT, , , z , . g a . 4 : 
E O ws D . 1 e a er, OO EEE! NT 8 Nen n r vs Jl 7 IC 2 7 7 * P . c | SR : 2 8 
5 o 3 C EDT TIF. on ty gr ror of, ESE e 24s TTC £ Os £ fe. „ On OI 6 OS MERS, 6 1 r . 1 tc : . . 
eee i S * %s e = OT e 8 ä r ET RR r IN Tops : : : 
9 * ? + >; . * > Y CY we; r e ICE VOIR TS 1 L 2 2 4 5 3 = rg . 22 . 2 CW he 2 
C77. ̃ . 7˙—ð2—ꝛ TS r eee ITO jj ü ,.. ⁵² A AS Dent 9 8 ö 


GS r 


* "7 ® 
A IT: 


e 
F I RESRREUe[Ass * 
9 E. e _ F x 4 4 - — > * 

5 ; rr * * 


Vr Aipht 4 heidiodd o ddynion dyſgedig, tan 


5 


( 31 ) 


; aan hyd na bo amſer mwy. Pob brenhin x 


ddymunodd dy gymdeithas, ti a beraiſt 'w deyrnas 
| Iwyddo mewn maſnach a chyfoeth, anwy bodaeth a 
giliodd o'i derfynau ar celfyddydau a dywy nodd. 


hefyd ei dyſgedig frenhin, yr hwn à gyfoethogodd 
lyfrgell Alexandria à chan mil o lyfrau; a't 
N a'u hamlhaodd 1 i faith gan mil ; a 


4 pa ui loſgwyd gan Julius Ceſar 


gh mewn Ilywogructh-: a ey dy au, 
Dyſgeidiaeth drachefn a flodeuodd, fal ag 
yr * nifer Uyfrau gell ddymunol 
honno i fw y 0 filoedd nag erioed; ond 
y ewbl 4 loſguyd | 'r lawr gan y Gerets e gel- 
ynion dyſg a gwybodaeth yn y fl. o oed Criſt 
642. Anrheithiwyd y byd o brophwydolaeth _ 
Enoc, a gwerthfawr lyſicu-lyfr Selyf oedd yn 
llefaru am goed, o gedrwydd L:banus, hyd yr iſop 
a dyf allan o'r pared, drwy y Tous. e 
gan Julius Ceſar. . 

Phenicia hefyd à fu yn 6190 glodfawr i it', 1 


oedd arglwyddes y byd mewn maſnach: **« Yſtyll. 
| od cl llongau oedd o ee Senir, a'i 


hwylbrèni 


2 Ezck, 27.5. 


„ 


hwylbreni o gedrwydd Libanus.“ Ond caeth 
reolaeth Pygmalion à fu achos iti fyned ar encil; 
nid oedd yr un ymdeithydd à gai rodio yr heol- 


ydd lle buoſt ogoneddus gynt, heb gael ei holi 


drwy annherfynol eiddigedd blinwr ei ddeiliaid; 
a chan nad oedd yn caniatau it' wenu ar ei 
ddinaſyddion, ni fynai ei genfigenus anian ych- 


waith it' ddyfod i'w ftafelloedd; le nad oedd 
onid crintachrwydd, anhyder, amheuaeth, a 
blinder cydwybod yn gymdeithion iddo : nid 
oedd ganiataol i neb ei weled ond ei gariad- ferch 
butteinig Aſtarbe; ni phrofai ymborth ond oi 
drwſiad ei hun; ni yfai ddwfr heb i'w gyf- 
eill -ferch ei archwaethu yn gyntaf; rhag ofn cael 
ei venwyno; yr hyn er maint ei ofal a ddigwydd- 
odd iddo, trwy ddichell yr hudoles. Felly ſy. 
mudwyd y rhwyſtr, agorwyd y porthladd a'r 


pyrth i'th ail groeſawu 1'r ddinas; ar ol awyr 
dymheſtlog a llidiog gawodydd, yr olau deſawl 


ganaid a ail lewyrchodd yn nghyffiniau Sidon: 


| bywiogodd y celfyddydau tan dy oruchwiliaeth, 


canys ni a ddarllenwn i Solomon anfon at Hiram 


frenhin Tyrus am weithwyr 1. gynnorthwyo 1 
adeildadu 'r Deml. 


 Gwlad Gröeg oedd un oth brif-ſefyliſeyd, 


pa fan a roddes anedigaeth i'r dy nion enwocaf yn 
yr holl gelfyddydau: athrawon, haneſyddion, 


meddygon, cerddorion a phrydyddion ; canys y 


doethion 


1 


. dcetbion cynnyſgaeddol ag awenyddau 4 gawſant 


 eullawn rwyſg yn ol eu boddgar fwriad, i fyfyrio 


trwy dynerwch dy anian di. Tan gyſgod dy achles 


ddymunol cafodd llawer gwr doeth a dyſgedig 


| anfarwol enwau; pa rai à lewyrchaſant mal cyn- 


. nifer o oleuadau yſblennydd, yn taenu cynnheſol 


+ SIR + Wa © Ky * . 8 . 8 "4 . 


Z anwydau, lle ni phreſwyliodd o'r blaen onid 
anwybodaeth ac anial dywyllwch ! Pa glod na 


haeddai yr enwog Thales, prif chwiliwr Ihwybr 
anian, a blaenrhed yr athrawon ; y cyntaf 9 
ddoethion Grozg, a'r mwyaf clodfawr ei fyfyr- 
iadau; yr bwn à ddatguddiodd i'w gydwladwyr 
ddirgelwch gyrfa y ſer a goleuadau 'r nefoedd; 
mae hefyd Pythagoras a'i ddwfn athrawiaeth ; mae 
Solon a Licurgus, a roddaſant rym i ddiogelwch 
dynion gan lunio lleſol gyfreithiau; mae Homer 
mab maeth yr awen, a phen beirdd ei wlad: 
mae rheſtr* hir o rhinweddol e I 
lafaſant fal colofnau goruchel mor ddiſglaer à 
phelydr y ſeren forau, er ſefydlu yn nedwydd 
ardaloedd Groeg dy orſeddfainc, a dyrchafu dy 
faniar, O bereiddiaf Ryddid! Pe ganeſid y rhai 
hyn mewn bro lle nad oeddit i'w bamddiffyn, 
buaſent yn gaethion i ryw greulon ormes tan 
enw brenhin, yn rhwymyn tywyllwch ac anwybod- 


= acth; cyffelyb i beraidd lyſiau blodeuog à 


F dardda 


* "FRO in his Controver & Suafor, hath a catalogue of 


a | Grecian authors, 


tl 8 
dardda yn yr anialwch, y rhai ni chanfu golwg 
dyn ond à ddiyſtyr ſethrir dan draed yr aſyn 
gwyllt. Ac nid yn unig mewn dyſgeidiaeth a'r 


celfyddydau, y gwnaethoſt y Groegiaid yn 


glodadwy, ond hefyd mewn rhyfel; tra'r oeddynt 
mewn cyngrair a'u gilydd, nid allodd Xerxes 
Immlaen ei fyrddiwn dy anrheichio di, 1'w drygu 
hwynt; ond gelyniaeth cartrefol à fu achos eu 


cwymp, y naill ddinas yn 3 yn anffaud 
F + Tn 


mon, a'u triſtych yn law enydd iddo; mor lwfr 
5 oeddynt, nad oedd un dyn yn clywed arno dynu 
cleddyf o'r wain yn dy blaid; IIwyr anghofiaſent 
frwydr Thermopyle, pa un à wnaeth eu dewrder 


yn ddiarheb, hyd na bo amſer mwy : ond un 


arglwyddes a elwid Archidamia, aeth Pr ſenedd a 
chleddyf noeth i'w law, ac yn enw'r merched, hi E 


2 geryddodd y dynion digalon, gan ddannod idd- 


ynt y gwaradwydd o fod yn elmwyth, * ac yn 
loddlon i gadw eu hoedlau, a cholli eu Rhyddid !”* 5 

Y Perſiaid oeddynt ag unbenacth y byd yn eu 1 
meddiant, mynych yr ymegniaſant i gaethivo r 
Groegiaid; ond vr - hyn nid allodd Xerxes trwy 3 ; 
rwyſg arſau, ei ddilynvr Artaxerxes ati cwblhaodd < 8 


A 


The ſtraits of Mount Oeta in Greece, where Leonidas with 


400 Spartans, oppoſed the whole army of Xerxes, containing 9 


ten hundred tzouſand men. 


Pan oedd Pyrrhus yn 8 gwyr . 1 


1 of 05 
A 
3 1 
% \ .. 
Et, DEPT 4 37 
a 2 FEY 
„ YES 
«£5 2:38 © OR 
. 
ERR LE. 
P04 r 


( 8 ) 


n chywilyddus wobrwy, llwgr Mammon; pan 
© wnaeth Antalcidas Ilywydd y Lacedemoniaid waſaidd 
gyngrair ag ek. Ac i gyflawni eu caethiwed, y 
_ yr aethoſt, ardderchocaf Ryddid, ar ffô; 
ZE Philip y Macedoniad à ganfu gyfleuſdra i'w dwyn 
2 | dan iau ; ac felly gogoneddus ddinaſoedd Groeg 
7 er cryfed eu muriau, er uched eu llyſoedd, er 
Ip doethed eu hathrawon, er cywreinied eu trigolion 
9 ymmhob celfyddydau, ac er dewred eu milwyr, 
7 ymollyngaſant i gaethiwed; ym mha gyflwr y 
trigaſant hyd oni adferodd Fflaminius, y ſwyddog 
Rhufeiniaidd, iddynt eu Rhyddid, yr hyn wedi 
gorchfygu gormeſdeyrn Macedon *, 4 gyhoedd- 
odd; © Fod eu gwledydd, eu dinaſoedd, eu 
cyfreithiau, abu Ryyddid wedi eu hedfryd iddynt.” 
Ond dymma y Ryddid benaf na'r ddiweddaf à 
> {wynhaſant, canys pan oeddent ryddaf o ran 
> defodau gwladwriaethol, caethion oeddynt y'ng- 
1 hadwynau gau-grefydd; ond daeth llewyrch 
= diſglaer oleuni Efengyl Tangnefedd i dywynu 
arnynt, a'u gollwng i Ryddid gwaſanaeth y 
= gvwvir Dduw, trwy ei fab, Duw nad adwaenynt: r 
-R canys darllenwn i Paul yigrifenu 1 Galatia 


: ; 2 "= 
IS WS " 1 
* c r 1 
3 „ 97 —— 
"I 7 FG WT: 1 „ 4 * . 
r . * 
r » ies 5 
oY n 


Corinth, Epheſus, Philippi, Coloſſa a Theſſalonica; 
ond caddug, tarddedig o wenwynig athrawiaeth 

hudober Mecca] a dywpllodd ac ac à gwbl ddiffodd.. 

odd 


8 Philip "I of Perſes, laſt king of Macedon. 


+ Alluding to the altar found by St, Paul at Athens, 
p Mahomet. ; 


(86 ) 


odd luſern iechydwriaeth y trueiniaid hyn, er ys 
cannoedd o flynyddoedd; ym m — y 
maent hyd heddyw. 
Nid llai rhyfeddol na greſynol gan ymdeithwyr 
gwybodol, ydyw yſtyried odidòôced à fu y 
gwledydd hyn yn eu rhwyſg y dyddiau aethant 
heibio, mor enwog eu trigolion; yn awr nid oes 
fangre mor amddifad o ddoniau yn y byd hy- 


weddol. Cydfwriadodd lluoedd Auſtria a Ruſſia 
yn ddiweddar i roddi ymgais ar yrru y caeth- 
iwol Dwrc o Europ, a dadwreiddio ei awdurdod 
ar y taleithiau Groegiaidd ; Ilwyddiant eu ham- 
canion, amſer yn unig a ddatguddia. | Mae allan 
5 0 gyrhaedd dynan gwladaidd (un anghyfarwydd 
yn nghallineb a rhagwybodaeth dirgel-gelloedd 
lywodraethol,) ddeall yr achos i'r naill Griſtion 
vneuthur cyngrair ag anghred, yn erbyn Criſtion 
arall. O's oes ar y morawl alluoedd* a Phruſſia 
 genfigen ſod Ryſſia mor Iwyddiannus yn erbyn 
Maliometaniaid, maent yn gwirio dychymyg Eſop, 
ef, „V ci à orweddo ar wair mewn preſeb, nid 


does yn ei allu ei borief ei hun; ac y mae yn rhy 


wenwynllyd ddanheddog i adael | i'r yeh LR | 


ag ef.“ 
Gan hynny bogd'i i'r e PETTY fal y 


eyfenvir y arina f, yſglyfacthu Hywodraeth * 
Twrc yn Europ, fal y pawr yr ych wair; dialed 


ee 


* Maritime Powers, ; } Empreſs of Ruſſia, : 


b Ci] 
1 yr holl waed Criſtianogion a dywalltodd Mahomet 
oy . a Solyman : bydded yn chwerwach ffrewyll 
i Selin“ nag y bu Tamerlane i Bajazett; a goſoded 
ei gorſedfainc, yn Nghaer Cuſtenyn. 
Ond gan ddychwelyd o'r galanaſtra dychym- 
vygol bwn, fy mwriad yw olrhain Rhyddid ar ol 
1 ei di-orſeddiad yn Ngroeg a chanlyn ei ffoedigaeth 
I + ir Eidal; lle y cafodd y ddinas Alba, a gogoniant 
: | © Lafinium Eneas, yn ymachluddo gan adiſgyn , 
goris terfyngylch enwogrwydd; a Rhufain yn 
3 * dechrau dyrchafu ei thyrau yn rhyfeddod i rr byd. 
vn ol deoliad y Tarcuiniaid, dechreuodd 
| Riyddid flodeuo yn Rhufain, tan lywodraeth y 
Senedd a'r prif-ſwyddogion ; eſgynodd Rhufeinol 
'F - glod hyd entrych caergwydion, ac awch a 
- Ilwyddiant eu harfau a darawodd fraw a ſyndod 
dry holl derfynau” r byd cydnabyddus: eu 
BY gwychder a'u mawrhydi i goronodd ac a ddigor- 
3 onodd frenhinoedd ; gollyngaſant daleithiau o_ 
I 1  waſg gorthrymder conmeifiand cartrefol. * Ond 
teyrnaſoedd ſydd ddaroſtyngedig i gyfnewidiad 
megis dynion;' felly Rhufam wedi cyrhaedd 
* radd 0 goa a gallu, yn. eiſtedd yn or- 
. foleddus | 


The preſent Grand Seignior. - 
I Bajazet was overcome by Tamerlane the Scythian, and 
3 7 200,000 Turks ſlain: Anno Dom. 1402. 
I Conſtantinople, _ " 

N of the Tarquins from Rome: Ante Chr, 510, 


nog ² ⅛ m 
be 2 . 8 5 ap ä Ps —5 C NID, 8 1 $ LEN W 
CW e 7-51 CN 


6.889 

foleddus ar orſeddfainc ymerodraeth y byd; y 
pryd na feiddiai un gelyn pellenig godi arf yn ei 
herbyn, gwelodd ty nghedfen anocheladwy yn 
angenrheidiol hau hadau ymrafael rhwng y 
penaethiaid, i bryſuro dinyſtr eu FEA GENOME a'u 
e- 

Ymbleidiaua  wnaeth lanaſtra creulon ymmhlith 
meibion Rhyddid ; Tiberius Gracchns a thrichant 


07 ddilynwyr, cr Rhyddid, 4 waedaſant i farwol- = 
-/ acth.*. Avydd i uwch-reoli ocdd yn annog un 
"| dynu ei gleddyf, a'r Hall yn barotach 1 farw na 
cholli ei Ryddid: nid oedd hyawdledd Cicero 


ddigonol 1 lethau ſyched un am awdurdod, na 


thy nu ymmaith fwriad y llall i amddiffyn ei gam, 1 


a chadw ei Ryddid. Marius a Sylla yn ymryſon 
pa'r un a gafai gyntaf adfeilio colofnau teml 


Rhy ddid: y cyfryw ddadl a barodd j i diryr Apht | 
ſod yn feddrod i Pompey; yr hwn ni addefai ei 8 

| gyſuwch, na Ceſar el oruwch : y diweddaf 3 fu = 
fuddugoliaethus, a chan br yſuro i erlid Rhyddid, 2 
tywalltodd waed miloedd o'i meibion ym maes 
P)farſalia; pwy elll draethu gofid calon prif- 1 
gyfryngwr Rhyddid! ſef Cato ardderchog ; pan 
oedd diwedd ei theyrnaſiad mor agos yn Rhufain, 
a gwaed ei hamddiffynwyr yn mygu oddiar boeth- 
gras dywod Numidia. Ceſar y neſu a chyflym = 


gamray 


* Indefence of the Agrarian Law, 


5 25 : 9 * . 8 FAS is 5 EIS > Les * 3 


ö 3 
Ry No Ne SE 

2 4 2ͤͤĩ .J. op OL 
r N 7 ROLL OL oh 


e . ne a A TE. 
T c IIS ret ns ny ; 
o Werres ! tet ae EE : 1 TY 


n 
r 
ee 


— 
— c 


49 1 


gamrau, ac yn anfon cenhadon atto, i ya »oſtiwn - 

| i'w lywodraeth, ac achub ei einioes: ond ei atteb 
þ oedd, © Mai blin fyddai einioes iddo heb Rydd- 
ia, ac mai gwell oedd ganddo un awr mewn 
Rhyddid rhinweddol, na thragwyddoldeb cyfan 
hebddi. Felly bu farw Cato er ei mwyn; ond 
: cyn pen hir amſer dialwyd ar Ceſar, canys cyd- 


fwriadwyd i'w ddihenyddu yn y ſenedd*; wedi 
iddo drin ddeg a deugain o frwydrau goſodedig, 
a lladd (fal y mae hanes) 1,192,000. o ddynion; 
ni feddiannodd ond ychydig fwyniant ar ol Cato ; 
un yn colli ei einioes ym mhlaid Rhyddid, + a rial | 
© 8 ei fod yn elyn iddi. 

Vm maes Philippi y gorweddodd Brutus ug ei 
waed, amddiffynodd Ryddid Rhufain tra 
gallodd; a dywedodd, © Mi à wnels fy oi yr 
wyf yn diſgwyl y canlyniad, ym mha un, nail! 
a'i Rhyddid a'i Angau ſydd i ddyfod.” Brutus 
oedd y diweddaf o'r Rhufeiniaid ymegniol a 


ymdrechodd 1 i d ri iau y Ce eſariaid. 


= 9 i ychydig y Riufeiniaid ? a aveholiaf- 
twyneidd-dra Rhyddid, a'r boddlondeb | 

ki Fa a phob gwerthfawrogrwydd y mae 'n ei 
roddi; ac à ymollyngaſant i drym-gwſg diofal 
dan gaeth-reolacth eu hymerodron gormeſol. oh 
Caligula a u coſpodd à ffrewyllau, Vero ag yſgor- 
pionau: ardderchogrwydd rheolaeth à ddifawyd 


5 gan raib eu creulonder annuwiol. Rhai 4 


= 0 
* In the 1855 Fr brich Ante Chr. 44. e 


1800 


ddyawwd mai Marcus Aurelius oedd yr ymerawdr 
godidocaf a'r à ogoneddodd deyrnwialen Rhuf- 
ain erioed; gan ei glodfori am edfryd y Senedd 
i'r rhwyſg a'r gallu a gymmerwyd oddiarnynt gan 


Julius Ceſar ; ac mai ei holl ddifyrwch oedd 


daioni a llyddiant ei bobl, a Rhydd:d ei ddeiliaid. 
 Gwir ywei fod yn athraw call; am hynny y 


cyfenwyd ef Antoninus Philoſaphus; mynych yr 
arferai eiriau Plato; dedwy dd yw'r bobl ſydd 
a'u brenhinoedd yn athrawon, a'n hathrawon yn 
| frenhinoedd.” Ond gwarthruddiwyd ei holl 
rinweddau druy et baganaidd fileindra yn colli 
gwaed Criſtianogion ; erlidiwr creulon oedd, a 
phwy bynnag a'i cenmyl, nid ydynt fawr well na 
gvadu Criſt; tan ei erledigaeth ef y merthyrwyd 
Pohhcanp eſgoò Smyrna, a Juſtin ddyſgedig, athraw 
criſtianogol. Os adferodd M. Aurelius y Rhuf- 
einiaid 1'w Rhyddid wladwriaethol, nid ydyw 


i gymmharu a Chuſtenyn®, ein godidog wladwr, 


ganedig yn Nghaer Efrog; yr hn à ryddhaodd 
ei ddeiliaid criſtianogol oddiwrth greulonder eu 
gelynion paganaidd; gan gofleidio yn wreſog y 
wir grefydd, a dwyn arwydd y Groes yn faniar 


rw verſyll: hwn a ddaeth a'r Rydd:d berffeithiaf 


oll tr Rhufeiniaid; Rhyddid na phrofaſant 


erioed tan lywodraeth y Ceſariaid goreſgynwyr y 
byd. 7 | 


* Conſtantine the Great. 


Ar 


2 
* 
. 
* 
1 
IS 
we 
4p 
ö pat” 
1. 
83 
1 
7 
v 
"i 
* 

= 
. 


* 1 * ” 9 8 1 72 8 0" 
2 " q 7 Ba * s 1 F x 
8 <5 - 2 0 >; Sh Bo gt i iy ET SIE LS ET 
* C . 4 G ** = 3 * ES ho pO CS os 2 os E. Ss 8 1 
© 5 FACE en Fs 27 r Sr le ro; * oat 3 You 
\ CE On LE OE > At ATT alt HH 2 __ IX 4 
8 VTV W 


* 
wo 
ia 
_—_ 
3 
2 
N 
* 
+ 
29) 
v 
FIT 2 
r 
. 
ny 1 
5 
1 
. 
RT 
8 
* 
..B 
2 
- 8 
8 
9 
. 
We 
* 
* * 
. 1 
4 
35 
1 
* 


( 41 ) 
Ar ol dyddiau Cw/tenyn, yr hwn à fu farw yn y 


fl. g37- Y mwynhaodd y Rhufeiniaid eu Rhyddid 


tros ryw hyd mewn gwlad ac eglwys. Nid oes 


1 ond amſer i lywodraeth, megis dyn mae yn 
gwanhau pan heneiddio ; felly diflanodd gogon- 


1 
2 2 p 


—Z1ant Rhufain, oes ar ol oes yn llethau ei gallu- 


9 ogrwydd, a't Ryyddid aeth yn anrhaith rhwng 


2 


"MW galon anghred a'i heſgobion rheibus: y rhai 


diweddaf hyn yn. arddelwi bod yn ddilynwyr 


St. Pedr, yn olygwyr tan Griſt ar holl Eglwy ſi 
Cred, à gymmeraſant iddynt eu hunain awdur- | 


> dodddieithrol iawn ar eu hiſraddolion : dymma'r_ 


2 . 4 * * 8 8— 1 112 8 1 8 5 
Een gs . Sol Re re BE gt >, Cars ITN n f 1 A 
7055 JT He ET MEE I RE OE LR RT A TTOES HO RS a R 20 ops 
% . Lo oe ng eng ar le ot Re A S E . 
22 r 5 A EI LT IAG = 2 N S 
eee e ND oe RNS. To NTP FS ITS Wn R 6 . 


bleiddiaid mwyaf anrheithiol a'r a yſglyfaethodd 
Ryddid Rhuſeiniaidd erioed: caethiwaſant gyrph 
dynion mewn gefynau heiyrn, a'u dealldwriacth 
mewn rhwydau gau athrawiaeth. 

Coelio bod Purdan a dderbyniwyd i” N n ; 
yn'y fl. 593. Vr un amſer, dechreuwyd erfyn 


Mair wyryf, a'r ſeintiau: dechreuwyd addoli 
delwau 629; ond y Pab, ſef eſgob Rhufain oedd 
= wedi ymdderchafu ei anrhydedd a'i allu ei hun 

1 goruwch yr ymerawdr, ery flwyddyn 607 : . talwyd 


ceiniogau Pedr iddo yn y fl. 689 : ac Offa, bren- 


bin ar ran o Loegr a gamaataodd y dreth hon iddo, 


yn y fl. 793. Yr oedd hwn a oedd yo arddelw 


bod yn ben ir eglwys, yn weinidog i Griſt &c. 
L gan falched fal ag y gorchymynwyd yn y fl. 709, 1 
4 bawb ag oeddynt yn cael cyfarwys ganddo, guſanu 


G 


640 


ddyawwd mai Marcus Aurelius oedd yr ymerawdr 
godidocaf a'r 4 ogoneddodd deyrnwialen RAV 
ain erioed; gan ei glodfori am edfryd y Senedd 
Yr rhwyſg a'r gallu a gymmerwyd oddiarnynt gan 
Julius Ceſar ; ac mai ei holl ddifyrwch oedd 
daioni a llyddiant ei bobl, a Rhyddid ei ddeiliaid. 
| Gwir yw ei fod yn athraw call; am hynny y 
cyfenwyd ef Antoninus Philoſophus; mynych yr 
 arferai eiriau Plato; * dedwydd yw'r bobl ſydd 
a'u brenhinoedd yn athrawon, a'u hathrawon yn 
 frenhinoedd.” Ond gwarthruddiwyd ei holl 
rinweddau drwy ei baganaidd fileindra yn colli 
gwaed Criſtianogion; erlidiwr creulon oedd, a 
phy bynnag a'i cenmyl, nid ydynt fawr well na 
gwadu Criſt; tan ei erledigaeth ef y merthyrwyd 
Polycanp eſgob Smyrna, a Juſtin ddyſgedig, athraw 
criſtianogol. Os adferodd M. Aurelius y Rhuf- 
einiaid i'w Rhyddid wladwriacthol, nid ydyw 
1'W gymmharu a Chwſtenyn®, ein godidog wladwr, 
ganedig yn Nghaer Efrog; yr hyn à ryddhaodd 
ei ddeiliaid criſtianogol oddiwrth greulonder eu 
gely nion paganaidd; gan goileidio yn wreſog 7 
wir grefydd, a dwyn arwydd y Groes yn faniar 
Fl werſyll: hon a ddaeth a'r Ryddid berffeithiaf 
oll 'r Rhufeiniaid; Rhyddid na phrofaſant 
erioed tan lywodracth y Cefariaid goreſgynwyr y 
byd. 
Ar 


_ ® Conſtantine the Great. 


© = 
* "of 
29 
pl 
be - 
2 ” 
* 
y 
7 3 
TY 
3 
8 . 
1 
a" „ 
x J 
7 F 
* * 
r 
22 
N 
6. "Ws = 
* 8 
* T 
HEX 
r 
—— 
„ 
Ia 
* * 3 
by 9 
„ 
1 
1 RE”. 
$A 
„ 
_ 
A 
Tone 
Lo 
4 * 
70 F. 
fs 
En 
b 8 
43 F. 
7 
©; 


77 41 ) 


Ar ol dyddiau Cwſtenyn, yr hyn à fu far w yn y 
fl. 337. y mwynhaodd y Rhufeiniaid eu Rhyddid 


tros ryw hyd mewn gwlad ac eglwys. Nid oes 


ond amſer i lywodraeth, megis dyn mae yn 


FJ gwanbau pan heneiddio; felly diflanodd gogon- 
ant Rhufain, oes ar ol oes yn lleihau ei gallu- 


XZ ogrwydd, a'i Rhyddid aeth yn anrhaith rhwng 


. 
8 


goruvch yr ymerawdr, er y flwyddyn 607 : talwyd 
4 I ceiniogau Pedr iddo yn y fl. 689 : ac Offa, bren- 
27 hin ar ran o Loegr a ganiatiodd y dreth hon iddo, 


galon anghred ai heſgobion rheibus: y rhai | 
* diweddaf hyn yn arddelwi bod yn ddilynwyr 


St. Pedr, yn olygwyr tan Griſt ar holl Eglwyſi 
Cred, a gymmeraſant iddynt eu hunain audur- 
dod ddieithrol iawn ar en hiſraddolion : dymma'r 


bleiddiaid mwyaf anrheithiol a'r a yſglyfacthodd_ 


Ryddid Rhufeiniaidd erioed: caethiwaſant gyrph 


dynion mewn gefynau heiyrn, a'u dealldwriacth EH 


mewn rhwydau gau athrawiaeth. 

Coelio bod Purdan a dderbynivyd i w 1 ö 
yn y fl. 593. Vr un amſer, dechreuwyd erfyn 
Mair vyryf, a'r ſeintiau: dechreuwyd addoli 


4 0 delwau 629; ond y Pab, ſef eſgob Rhufain oedd 
2 wedi ymdderchafu ei anrhydedd a'i allu ei hun 


yn y fl. 79g. Vr oedd hwn a oedd yo arddelw 


2 bod yn ben i'r eglwys, yn weinidog i i Griſt &c. 
1 F gan falched fal ag y gorchymynwyd yn y fl. 709, i 
9 2 bawbag oeddynt yn cael cyfarwys ganddo, guſanu 


G 


(42 ) 
bawd ei droed cyſſegredig. A'r pab Stephen III, 
yn y fl. 752, oedd y cyntaf a fynodd ei ddwyn 
ar yſgwy ddau dy nion ir Lateran*. A'r pab Ce- 


lefline III, a ymddygodd mor drahausfalch 


ymffroſtus wrth yr ymerawdr Harri IV, fal ag 
y tarawodd ei goron oddiar ei ben, 1 ddangos 


iddo ei ragorfraint o wneuthur a dadwneuthur 


brenhinoedd. V pab Alecſander III à gymmhelt- 
odd frenhinoedd Lloegr a Ffrainc i ddal ei 
vwarthaflau tra bu yn ymluſgo ar gefn ei farch. 


Beth a feddylia 'r darllenydd bellach o Ryddid 


y Rhufeiniaid, gan fod y fath Iywodraethwyr 


arnynt? ac Yw gwarogl Ir tau, y pab Leo IX, yn. 
y ll. 1054 à gododd fyddin o filwyr i ficrhau ei i 


gamrwyſg, a pheri i bobl ofni ceiſio yn ol eu 
Rhyddid, gan fraw ac arſwyd awch ei Arfau. 


Mae y gvledydd daroſtyngedig i lywodraeth y. 
pab yn awr, o ran creulonder y llyſoedd, diddy- 


_ weddiaeth* offeiriaid a leianod, yn brin ac anaml 
eu trigolion; a hynny a ſydd o honynt maent 
yn dylodion, 1lyfrion, a ſegurllyd. Vr oedd 
ymdeithydd à dramwyodd Eidal drwyddi yn y fl. 
1708, 1709 yn brutio fod gynt fwy o drigolion 


yn y Campania yn unig, nag y ne yn. awr * yr 


holl Eial*, 
Fidal 


* A palace i in Roms 1 * to the pope ah Conſtantine the 


great. 


+ Celibacy of the Clergy. 
I Mr. Addiſon. 


9 


1 


(13 


Eidal ardderchog gynt! pa fodd y ſyrthiait 
o ben gwyddfa anrhydedd, i iſder dirmyg a 


gwarth? Ai nid ydyw dy ddy ffrynoedd ehelaeth, 


of dy ddolydd prydferth, ar lan afonydd mordwyol, 


nn or ffrwythlawn a chynt? A ydyw longau maſ- 


bach yn ddieithrach i'th borthladdoedd chang? | 
Mae dy benacth eglwyſig y rhan amlaf yn wr o 
x Adyſg: ac mewn gwth o ocdran, 1 gynnwys teiml- 
: ad a ſynwyr os cynnwyſa byth; heb na phlant na 
, _gwragedd na gordderchadon i' benſyfrdanu ; 
9 balchedd nac afradlonedd llys i ſugno na thy nu ei 
dueddiad oddiwrth heddwch a dedwyddwch ei 
addeiliaid; tebygai un mai gwaſtadol fyfyrdod am 
ddaioni a chydundeb ei ddeiliaid à fyddai unig 
dueddfryd y fath lywiawdr a hwn; gallai un 
ddiſgwyl yn y cyfrywardal gael treulio ei bererin= 
3 dod drancedig mewn heddwch, boddlonrwydd ac 
udn meddwl; ond un peth ſydd ddiffyg- 


O dirionaf Ryddd ! heboti nid yw dyn ond 


Y — Sa fal y mae ang yn palchio . 8 a 
uw yn perl i adfyd ymweled ag ef, fal y gwypo 
mai cnawd marwol ydyw; felly mae Rhyddid a 

? ien gwladwriacth yn peri ir trigolion 


Aanghofo 


(4) 


anghofio y Rhoddwr. Tra gwaſanaethodd yr 
Ifrachiaid y gwir Dduw eu Rhyddid a barodd idd. 
nt ſod fal tywod y mor o amlder; iawn y ſylvw- 
odd Baalam, ar ben uchelfeydd Baal, Pp 
rif lwch Iacob, a rhifedi pedwaredd ran Iſrael ?” 
Ond & Heſſurun aeth yn fras ac a wingodd.”” Yna 1 
cymmerodd Duwiol Gyfiawnder annuwiolion 
cenhedlig yn offerynau o gerydd i' fflangellu. 


Tithau Rufam anniolchgar! tra yr oedd I 


of Epirus, 


The Carthaginian general, who marched with an army i 1 
of E 


8 Rhyddid yn cyfanneddu ynot, arglwyddiaethoſt ar 3 
ddinaſoedd y byd; cryfder dy furiau, uchder ac 
ardderchogrwydd dy lyſoedd, oedd ry feddod ) 

dieithriaid ac ymffroſt dy drigolion; deng milldir 1 

a deugain dy ogylchedd, pedwar myrddiwn dy 

5 drigolion, deng myrddivn a deugain dy flynyddol 1 

gyllid yn y flwyddyn er dy adeiladaeth 722 ; ac hm 
mhen tair ar hugaino fly nyddoedd gwedi, yr oeddit 
yn cynnwys 463,000, o ddynion cymmvys i ddwyn 
arfau. Oeddit frenhines dinaſoedd, harddwch yr 
Eidal, mammaeth goreſgynwyr, cerddorion, areith- 

; yddion, beirdd, luniedyddion &r cyfryw. Pa gel- ; 

fyddyd nad oedd gydnabyddus ynot ! pa wlad na 
ddaroſtyngwyd trwy ddewrder dyfilwyr, osunwaith 
y bwriadwyd! Miloedd nid oedd yn lleihau dy I 

drigolion, na myrddiwn dy geidwadaeth cartrefol. 1 

Yr oedd Milhridates], Lyrr lus} ac AnmbatT yn - 

„ RL _rhyfelwyr 7 
 * Num 23. 10. teur $2.15. ug ol! Pontus. [King 1 


( 4s ) 


pytelvyr enwocaf yn eu dyddiau; ond un 


Ceſar, neu un Scipio à fantola'r tri. O Rufain 


z#ydd ryfelgar gynt! yr Eidal baradwyſaidd; 


Faden Ewrop; gwlad ganedigaeth y ffraethgall 


3 Trace, Virgil bereidd-gainc, a'r mwyn awenyddol 
ROfydd; o fewn ugain mlynedd I'w gilydd y 
1 ewyrchodd y tri, yn flaenoriaid y'nghofreſtr y 
beirdd, yn neſaf at y dall o Chiros*. Rhyddid a 
s barodd hyn oll; ond O gywilyadus gyfnewid- 
2 3 iad yn canlyn; ei deddfau 3 a waharddwyd, a't 
4 1 muno hi,o'r eglwys a'i dadwreiddio o'r tir; lle 


meibion à fradychwyd; y pab wedi ei hyſgym- 


y cafodd barchus orſeddfa, er trais Lafinia; yn | 


aur wedi ei chwbl ddeol; collais olwg ar yr 


angyles ddymunol, ac ni fedraf feddwl am un fro 
He y gallaf gael ei hanes. Yr oedd Tacitus, yr 


; _ hwna yſgrifenodd ynghylch y fl. 97.yn dywedyd, 
fod gorthrymder yn rheoli trwy holl deyrn- 


aſoedd y byd, a bod gwlad rydd a Ilywodraeth 


, = ddidrais mor ddieithrol yn. ei feddwl ef, nas 


gwyddai pa ddarluniad i'w dynu o honi; yr 
oedd e*'n ammau y gallai y fath reolaeth fod, ac 
ya cy faddef iddo gael cip o olwg arni yn ei fedd- 


2 l, 


of one hundred thouſand foot, and twenty i horſe, over 


the Alps; being the next after Brennus that attempted it. He 


; oppoſed the whole Roman force for ſixteen years ſucceſlively. 


* Aniſle in the Archipelago, where FOmer was born, about 


= 948 years beforg Chriſt, _ 


. — ror 


— — - — — — —— — —— — 
— — — ——̃ —¹-¼71˙.U- ͥô ˙ wuU — 


\ #0 
vl, ac er hynny yn ei barnu yn anwneuthurol. 
Os oedd Rhyddid mor ddieithrol yn nyddiau yr 
baneſydd hwn, mae *n rhaid i mi gyfaddef nad 


does genyf hanes am dani dros un cant ar ddeg o 


flynyddoedd: pe chwiliwn am dani, yn fy meddw], 


trwy wledydd y byd cyfanneddol, byddai raid 
imi heb ei chael ddychwelyd: os af i blith trigol- 
ion Africa, yr hanes a gaf, na bu hi yno erioed, 
ond unwaith ymmblith trigolion Carthage ; os af 
i blith yr Hottentotiaid, fe à ddywaid rhai y geill _ ; 
| fod Rhyddid ymmyſg y bobl ſydd a'u heiddo vn 
gyffredin rhyngthynt; nid ywr naill ronyn 


cyfoethocach na thylotach na'r llall, ac nid oes 


gyfraith i goſpi un drygweithredwr: attebaf )“ 
ngeiriau Locle, « Lle nad oes gyfraith nid oes AB 
Ryddid. * Er nad ydyw y bobl wylltion hyn yn E 
talu trethi nag ardrethi, maent er hynny yn. E 
rhwym mewn anwybodaeth, ac yn gwbl ddieithrol 
i'r dedwyddwch y mae gwir Ryddid yn ei roddi ; 
dywedodd Locke mai © Anhawdd y nu llinyn 
gwahaniacth rhwng y dynion hynny ac anifeilinld 
| gwylltion. 5 


e 
DRE 


5 5 — r 4 "I 
n oo ATI SCRE IL oo 1 


„ mk we ,. _ noone As 


8 d « 
NT. Sing 3 
m 


KEE 


Py 


* * * 
1 2 2 tn 
25 8 0 Wes Rh 
ed DEE FE . 
T 


Gan nad oes genyf i I'w 8 ymmyſg pa- T 


ganiaid caethion Africa, rhoddaf olygiad ar yr 
ymerodraeth enwocaf yn Afia, ſef China; mi à 
_ gal y trigolion yn gaethion dan draddodiadau 
flychymygol Confuctus,® * hun yw eu rif broph- 5 
yd, 


Confucius was born 551 _ before Chriſt, 


=" megis Mahomet gan y Twrciaid, maent gan 
ddalled y' nghyrmfiad amſer * (er eu bod yn ym- 
; Froſtio fod ganddynt ddau olwg, a chan ereill 
Senhedloedd ond un) a chredu bod eu llywodraeth 
Fn yr un gyflwr ymerodrol er ys deng mil a 
*Weugain o flynyddoedd: mae eu haneſion yn 
Rrybwyll am ryfel à fu rhyngthynt a thrigolion 
| 2 a Japan er ys 22,617. o flynyddoedd. 
1 5 Maent mor anwybodus mewn haneſion gwledydd 
tramor, na chlywſant erioed ſon am Alecſander 
favr na Julius Ceſar, nac un o'r dynion hynotaf 
3 8 ymddanghoſodd ym mharthau ereill i'r byd 
9 erioed; clywſant ryw ſifial ynghylch un Mahomets 
Nei gau Rhyddid o'u terfynau nid yw eu cyf- 
bien yn gwbl ddymunol, canys gwobr llygred. 
ig a gymmerir gan y barnwyr; y troſeddiadau 
1 Whiciaf 3 a goſpir yn fynych à marwolaeth, tra bo y 
$ =. mwyaf anllywodraethus yn dianc yn ddiger- 
1 dd. Henk na fedr na' 1 Confucius Wehn na 
= 10 Bramin 
E * ogy, There are ſome parts of Eaft India fo extra- 
b 5 agant in this point as the Chineſe ; they divide the time from 
L >| e creation into four ages ; the firſt they repreſent as a kind of 7 
golden age, in which their god Brahma was born. This age 
Faontinued 1,782,000 years; the ſecond age laſted 1,292,000 
2 Fears, in which their god Rajas was born. The third age 
43 : . ſted 864,000 years. The fourth is the preſent age, of which 
ove 4851 years have already elapſed : the four ages together 
| n ke 3,888,8 51 years. N. B. The above account of China, 


* s taken from the mouth of a nel # merchant at the Hague, 
i the year 1723. — 


( #1 


Bramin yr Indiaid,* na Taliban y Siameaid, na = 
| Mahomet y Twrciaid, na'r aneirif gaudduwiau ſu n 
1 addoledig yn chang daleithiau Peru a Meefi ico, 
roddi un gair o hanes Rhvddid. Ac yn wir, nid 
oedd le imi ddiſgwyl ei chael mewn lle na bu ery = 
= creedigaeth, hyd yr awr hon: er i ty meddw] = 
__ erwydredig wibio o'r dwyrain hyd y gorllewin 1 
gan ei cheiſio yn ofer. Megis y breuddwydiodd 
y beirdd cenhedlig gynt i'r dduwies Aftreat yn 
niwedd yr oes euraid, pan acth dynion yn 2 
lygredig ym mhob camwedd a thraha, eſgyn i 'r 4 4 
ardaloedd nefol ; ſelly y mynai bynny o anian 4 5 
ffolineb paganiaid ſydd ynof, i minnau olod n 
preſwylfod Rhyddid tra parhaodd y tywyll oeſ- 3 
oedd: ond gan na byddaf felly ond adeiladu 
4 ceſtyll ynyrawyr, nid af i ymboeni goſod y ſylfaen; b 
adeiladed arall, a chwilied yn rhagor am orſedd I a 
| Rhyddid yn nyddiau Gildas. Minnau wedi crwydro 7 
(yn fy meddwl) o for y gogledd, cyffiniau y 
mynyddoedd ia, toledig a gwaſtadol eira, hyd 1 
eithafoedd y dehau, a phoethgras wywedig dir- 
: oedd Ethiopia, a ddychwelat adref; ; ac i aros 
1 Ryddid ddeffro o'i chwlg, Uuddedig gan flinder, 9 
briwiedig gan waywffyn treiſwyr a bradwyr, L 
rhoddaf U = 


4 Ro N 2 85 T 1 2 - FR) 
1— 7 rn 


n 
SECS. 
8 2 — "Ie 


N yl 


5 1 8 GRIER. 4 
F D UDF. 8 
80 LS 2 A 2 8 * 0 


— e 


8 
r 
8 


* The 3 and Talapoins of India, Slams. Pegu, &c. are x 
e prieſts, held in great veneration by the people; re. 
ſembling the Druids of the Gauls and ancient Britons. 9 

1 Goddeſs of Juſtice in the Heathen Mythology. 1 N 


_— RR” au” wr Aer” . ]²—9e] . . 


2 199) 

A Prhoddaf dro yn FE i'r hirnos o gaethiwed a thru- 
ni à aeth dros benau ein hynaflaid: ni roddaf 
ond byr hanes o'u blinderau, canys mae y rhan 

Fyyaf o'm cydwladwyr wedi eu hyſbyſu iddynt eu 
Hunan: wrth ddarllen awduron Cymreig; ond 
I yh a ddechreuaf yn y rhuthr Rihufeiniaidd, y 
gormes cyntaf & gaethiwodd Ryddid Bryttanaidd. 
"ZGwych (ac er hynny chwith) genyf ddarllen am 
rymuſder a chalondid Caradog Freichfras,* yr 
bon, nid unwaith ac nid dwywaith a annhrefnodd 
7 lengau goreſgynwyr y byd; ond wedi ymwroli 
: = dros naw mlynedd drwy ymladd i'w herbyn fei 
2 [1 bradychwyd i'w dwylaw. A chwedi cael ei ddwyn 
'F t Fry yr oedd & hol! _—_ 5 heidio 


'Y b eymmaint mer ke ddeurder yn gunbleſyll e eu 
bol fyddinoedd. Ond ofn à braw oedd ddieithr 
1 Caradag, canys pan arweiniaſant ef trwy 'r 
oF heolydd, edrychodd gan ryfeddu ar ddiſgleirdeb ” 
$ vr adeiladau, a dywedodd: Ou Penaid! pa 
Lanes a berai i ddynion mewn meddiant o'r | 
wb” wychder gariref, gymmaint à meddwl am 
Varafun i Garadog ei annedd gwael ym Mhry- 
di Fan a'i dygaſant ger bron yr ymerawdr, 
ua yr ydoedd y caethion ereill yn ymbil yn 
; ddl, am doſturi, Caradog à ſafodd o flaen 
F * fraudle yn eofn ei ymddygiad; ac er ei fod yn 
"= A er ewyllyſio | 
= * 0 king of the Silures, or the inhabitants of - 
Y © the weſtern parts of Sourh Wales, | 


( 59 ) 
ewyllyſio cael maddeuant, nid oedd mor annewr 
ag ymbil am dano. Ebr ef: © Os buaſwnyn 
« diattreg, ac heb wrthſefyll yn ufuddhau i chwi, 
© ni buaſai chwaith fy muchedd i yn hynod, na'ch 
« gogoniant chwithau i'w goffhau: ni's gellych 
© chwi fod yn fuddugavl, ac anghofiaſid finnau.” 
M pryd hyn, gan h ynny, o's arbedwch fy einioes, 
© mi a fyddaf yn arwydd o' ch drugaredd drwy yr 
* oeſoedd. Yr ymerawdr Claudius, gan ryfeddu 
mor wych oedd Caradog, 3 a roddes iddoei ryddid. 


 Bydded gàs gan y Brython enw noeth y brad- 7 


| wriaethol Afarwy,* benywaidd ddihirdra ac an- 


| Myddlondeb Curks finddut. Dychymyged y dar- 
llenydd reſynol gyflwr y Bryltaniaid, a fuont 
warogion i'r iau Rufeiniaidd 483 o flynyddoedd: | 
pe cawſent eu Rhyddid yn ol hynny, buaſai 
 ynrhyw fath o jawn am y cam à ddioddefaſai eu 
| hynafiaid; ond gwaethwaeth y cyflwr, myned at 
genedl am gymmorth, yr hon oedd yn methu 


amddiffyn ei Rhyddzd ei hun. Gwedi aml ruthr yr 


annhoſturiol Fritluyr, . a lladronllyd drigolion 9 


Iſcoed Celyddonh; y chwith olygiad neſaf ſydd yn 
codi yn fy meddwl, yw dyfodiad Hengiſt i ynys 


_ Rhyothym. | Yr Ellmynaidd ffrewyll a ddarpar- 


an Gyfiawnderi 0lpi B adifrawch 1 


* The traitor Mandubratius, | b „ 


r 


+ Cartiſmandua queen of the Brigantes, who betrayed Ca- = 


ractacus i into the hands of the Romans. 
T Pits. & Scotland. | 
Ille of Thanet. ne pep 


5 ( 51 ) 
Fr ymranedig Fryttaniaid: Y Duw Goruchaf yn 
thoddi ei gyfaddefwyr, ond nid ei eiriolwyr, yn 


oylau addolwyr Odin *; y gau-dduw lwydd- 
Fnnus mewn rhyfel, fal y credai y Saeſon: dym- 
"ma 'r genedl ormes a lwyr ddifuddiodd ein 
Fyndeidiau o fendith nef, trwy ei ragluniaethot 
"FFennad. Ac er ymdrechiadau Emrys,F a budd- 
1 goliaethau mab Uthr, f yr oedd yr jau haiarn- 
aidd wedi ei chloi am eu gyddfau gan anoch- 
eladwy deyrnaſol dynged. Yn awr gadawaf y 
1 dirieid-ddewr fwriad-ffol Fryttaniaid yn gruddtan 
3 dan y blymaidd warog; ac i yſgafnhau fy medd- 
. yliau llethedig, cymmeraf olwg ar gylch- droiad 
4 digwyddiadau, yn meſur Ir eſtron genedl lathen 
_Zo'run brethyn a feſuraſent i'r anffodiog ddar- 
Xx oſtyngedigion. Gwelaf ryfeluyr y gogledd9 amlder 
locuſtiaid yr Aipht yn hilio traws feddiant Egbert, 
oO Dayfneint|| i Gaer Efrog. 1 Gwnaethant i'r 
* brenhin Alfred ymddieithro ei hun megis bugail ; 
, Zennillaſant holl Zoegr, oddieithr Caerwynt**, oddiar 
® © Elydan. tr Acyny fl. 999. gorfu i Ethelred II, 
ganiatau iddynt dreth o un mil ar bymtheg o 
3p FÞanau ; ; ac ym mhen i pedair b nedd mud. 
7 Swain 


»The god of war of the ancient Saxons, 

+ Ambroſius who ſlew Hengiſt the Saxon general, 
t Uther Pendragon father of King Arthur, 

§ The Danes. || Devonſhire. IJ Vork. 

** Wincheſter. ++ King Athelflan, 


Ä — ͤvũ—ù 


( 52 ) 


Swain o Ddenmare, un mil ar bymtheg ar hugain 
o dreth flynyddol; ac yn y fl. 1008, goreſgyriodd 
y gormeiſiaid y rhan fwyaf o'r deyrnas; ac yn y 
fl. 1012 cyttunwyd à hwynt i ymado a'r deyrnas 
er 48,000, o bünau; yr hyn a wnaethant tan y 
flwyddyn ganlynol, y pryd y dychwelaſant, ac y 


tlwyddaſant fal ag y coronwyd Swain yn frenhin 
Lhegr, a chiliodd Ethetred i ynys Enlli. 
Mae cyflawnder caethiwed y Saeſon yn neſus 


Gwi'ym ordderchfabF penciwdawd Normandy, aw. 
yddus am lywodracth, ſychedig am waed, pryſ- 3 5 
urodd fal yr eryr i yiglyfaeth ; cymmerodd fedd.. + 
| tannau o'r deyrnas yn ei galon, cyn dy fod Pw 8 
gobyg: tra yr oedd ei longau yn rhwygo 'r veilgl, 
dychymygodd ei fod yn goronog ar ei orſeddfaine, 
a Harold yn fathredig dan draed ei filwyr. Go = 
ar y tir à enynodd ei yſbrydoedd, nerthodd ei 
fraich i dynu 'r bwa, nad allai yr un o,ddeng 15 

mil: yr oedd awydd i glod megis hogalen yn hogi 

ei gleddyf, ac yn peri iddo yſgwyd ei darian cyn 


canfod gelyn: diſgwyliodd yn anoddefus ar flaen 


fwrdd y long, i gael yn gyntaf ofod ei droed ar 
'ytir, pa un yr oedd &'n eredu oedd yn 
ymlithro 'w gyfarfod i'w dderbyn megis ei 
deilung berchenog. Ei lais oedd megis taran, a'i p 


* yo felt! i filvyr; een 1 1 
dir 
Iſle of Bardſey in the 1 Hes 
+ William the baſtard, Duke of Normandy. 


5%; 00 
L a, 


( 33 ) 

dir am y eyflyma, gan briſio braſder Lloegr o flaen 
gwlad en ganedigaeth. A Gwilym i beri iddynt 
ymddiried i nerth eu breichiau ac awch eu harfau, 

am eu hoedlau; ac nid i gyflymder eu tracd na 
gwrthrediad i'r mor; megis Ferdinando Cortes ym 
Mecfico goſododd dan i'w longau ; yn arwydd 
nad vedd-yn ei fwriad fyth ddychwelyd, ac y_ 


byddai raid iddo fe wi wyr, un a 'i cael eu Hadd at 
 lwyddo. : 


Hanes ei fuddugoliaeth ar y ** * "uy OY 


hynod, nad oes ond ychydig o'r rhai mwyaf 
anllythyrenog, a'r na hen dog ſon” « am Wikis y 


Coreſgynur. 


H wn a flinodd y Sagfon yn det, heb berchi eu 


Sn mwy na hen chwedlau gwrachiod. 
V pedwerydd dydd ar ddeg o Hydref 1096, N 
enhtillodd y maes a choron Loegr ar yr un ergyd: 
y 29 o Ragfyr yn ganlynol y coronwyd ef, ac ym 
mhen dwy flynedd ſef yn y fl. 1068. y dychymyg. 
odd Gwilym gyfraith gaeth, , i ddangos i'r Saeſon 
pwy oedd drechaf, ſef gorchymmyn canu cloch + 
am wyth o'r nos, ym mhob plwyf ; ac os ceffid 


na thin na chynneu na chanwyll (wedi'r awr 


; honno) * nhy un * fe golpid yn greulon; a'r 


Zyfraith : 
Battle of Haſtings, i in Suſſex, fought OR, 14. 1066, where _ 


Harold with the greateſt part of his army were flaip, and Wie 


bam aſſumed the title of Conqueror. : 


7 Outs bell. 


— 
— — , 7. AC a. 1 = 
— 2 . poo 4 — — pe pong, — — 
— — — — — — — — — nn 
— N — — — — Þy — — 
2 A = — — _ — — 
* 2 . - wary r bhoonem—ee es —_— 2 21 


1 
{ 8 
WTR: | £ 
ont! 
* 't 
11:78 
"1 
10 
734 
f "7 
h 

j 
ll |! 
19) 
\ $5 
* { 


—— 2 —— 
— — — 
— * 


| 
\ 
kþ 
1 
N 


by Wy 


gyfraich hon a barhaodd mewn grym ddeuddeg 
mlynedd ar hugain, Vr oedd tiroedd, arian, ie 


hoedlau ei ddeiliaid ar ei lav ef; fe à ddiboblodad 


ran o wlad Hamtwn,f gan dy nu teios y gwreng 


a nyſoedd y bonheddig i'r llawr, am ddeng milldir 
ar hugain o gylch, i wneuthur coedwig hela; a 
phwy by nag a droſeddai ei gyfraith hely, un a'i 


fe'1 diſpaddid, tori ei ddwylaw a'i draed ymmaith, 


neu dynu ei lygaid ; heb brofedigaeth rheithwyr, 
ond trwy awdurdod arglwyddiaethol un ſwyddog. 
Fe alwyr ddiddymodd bob arfer a thraddodiad 
| eyfreithiol, a oedd yn tueddu i'w ddeiliaid y 
| Rhyddid lleiaf. Alfred y Sais oedd hynod am ei 
amrywiol ofodedigacthay, | yn enwedig profi 
euogrwydd neu ddieuogrwydd carcharon, trwy 


Raith Gwlad ;* ond y gormeiſiaid Normanaidd à 


ddiddymaſant yr hen arfer hon, 0 herwydd fod 
arni ychydig o ſawr Rhyddid ; ac a ddychymyg- 
aſant farn, watworedig 1 bawb ond ynfydion 
anturiol; ſef rhoddi yr achwynwr f a'r cyhudd- 


ol { i ymladd a'u gilydd, a hwnnw à ennillai y 
frwydr, ac a laddai ei wrthwynebwr yn yr orneſt, 


a fyddai yn rhydd o'r gyfraith: y ddefod giaidd 
hon a fu mewn rhwyſg t tra a parhacdd teyrnaſiad 


G 8 2 


1 Hamplire. 2 
*The trial of a criminal by j jury · 
+ Plaintiff, _ _ 1 Defendant. 


: eG. aA 
* * 3 o 72 ” 
22 Dc 2 ln . { 


FL, 


* 
CAL 
; 2-H 
v Ty 7 * 
Cs,” 
n 
> 
2 
NE 
BEI 2 
"FM 2:3 
Me 
A 
ia 
8 r 
ot - 
"OY 
ASD 
FS £36 
9 
a 
2 
$6535 
ERC: 
SF 0 
* 
82 
* ==. 
5 
BEE 
2-H _ 
— <f 
EMS 
2 
N 
en Doe 
- 7 
N 
5 
5 + 199 
oy 1 * 5 
Vx 
"EY 
SOLID 
WEN - 
2M 
* 
er EY 
2 32 
LIT 
$ 
WIT 
. 
oe 77 
{4 A .. 
351 
** 
FH 
Ts 
2 
"hs 
_ 


þ 
I 
8 
0 
] 


. 4 ws, 
22 12 — A N * 
F 
. 
N 
2 


EIS 2 
8 
8 WELLS $5 INES 


5 > 
by 
1 
* 

7 


E 


1 


Yui faſdardd a Gwilym gock ei fab, yr hen a 


ſaethwyd yn lle iwrch yn y goedwig + à drawſ- 


by N ſeddiannaſai ei dad er ana r iaun berchen- 
70 © ogion. 


5 Mind yn Lloegr mor awdurdodol, ag y mynal 
ſeddiant o diroedd pob etifedd neu etifeddes 
amddifad a fyddai dan oedran, nes y deuynt i'w 


=& 2 N 3 
„oo 
S 8 
— *, \ 75 * * a. 
gens dat, W 


In y dyddiau bynny yr 1 3 7 


= cyflawn flwyddau; ac o's hwy a gollent eu treftad- 
aeth trwy ddirwy.h Harri I. a eſmwythodd ronyn 
1 7 ar eu ddeiliaid, trwy ofod cluſtogau dan eu 
5 yſtroduriau, pa rai a wnaeth aml gefn cignoeth yn 
* nheyrnaſiad ei dad a'i frawd. V gwyr len oeddynt 


gymmaint eucymmeriad gydag ef, fal ag y cauvſant 


: 1 eu rhyddhau oddiwrth bob coſpedigaeth corphorol, 


© bydded eu camweddau o'r radd ddihiraf ; ond 


Harri II. yn nefodiad Clarendon a ſefydlodd, fod 
i'r gwyr len a droſeddent y ay fraith gael yr un 


# © golpedigaeth a'r lleygion.* 


g svrachiod pre ſenol ydyw, fod ellyllon a gwylliaid, 


iad y ceiliog, a bod egniol grechwen y rhy buddiwr 


: 


5 
8 oh . 
8 


vmdeitbyda ofnus, oddiwrth yr anhyder a'r 


9 e ſhot by Sir Walter Tyrrel, a F reach Rights 
he W 


Un o hen chwedlau y monachod g nt a' 
Za phob ymrithiadau dychymygol, yn cilio ar gan- 
9 * oreuol, yn yſgafnhau meddyliau a ſynwyrau'r 


petruſder 


+ New Foreſ, in Hampſhire, wherein William Rufus was 


_=—_ 


petruſder y mae on, nos Ba 2 0 ar 
2 | 
Felly yn ol yr NYU o ab ds bits y 
Redd wyliadwriaeth, wele ddwyreiniol oleuni 
2 theriad'y wawr, yn firioli calònau trigolion 
Lboegr; daeth utgorn Fjits-Walter® i gyhoeddi 
anoddefgarwch y Saeſon dan warog y treifiwr 
digalon, a'r deyrnas ol} mewn arfau adawſant 
yr aerwyon ym maes Runnemede;F Rhyddid 3 
barodd iddynt hthro oddiam yddfau 'r treiſiedig, 
pryd y gorfu i Ioan frenhin, trwy annogiad yr arfog 1 
arglwyddi, ganiatau iddynt yn yſgriſenedig oddi: 
duan ei law, eu teilung Ryddid, ſef Magna Charta: 1 
yr hon yw'r argae bénaf i fierhau Rhyddid y 


y deiliaid rhag rhyferthwy trais a chaeth reglaeth 7 
yr unben. Bydded ee y maes hwnnw, 1 
lie goſododd Rhyddid ei gogoneddus laman ; 7 


diſgyned gwlith o'r nefoedd, hidled tymmhorol 
gawodydd fendithion \'w berchenog; gwerth- 
fawracach ydyw i'r Saeſon rhyddion, na holl 


LO RS 
"ax FL. 53 4 
BE 
Rey . f 
. 2 | To, F : F A 
: 9 | 2 * „ ® 3 PL "oF LO 
: - a 7+ 52f 6 
* * 


2 pedverydd dydd a ar bymtheg o'r apt! yo i 
hynod ymmhlich dyddiau 'r flwyddyn; a'r Hdd. 
Nn ages yo un o“ r rhai e er diodd. 
efaint 

0 The . eite by the Engliſh Barons to command $ 
their forces againſt king John. 6 £4 
4 The very fpot of ground, between Stanes and Windſor, = 
where = John ſigned Magna Charta. = 


4 N 
cn Criſt; dyna- r diwrnod y cafwyd yr 1 

a gollwyd er ys cymmaint o oeſoedd trwy holl 
| barthau y ddaear: bydded y flwyddyn honno 
mor anrhydeddus ymmhlith Saeſon, ag ydyw 'r 
Y git ymmhlith Mafometaniaid bydded yr 
Alcoran yn ddychymyg dynol a Magna Charta yn 
* angel. Hyfrydaf eiriau 1 Fyyttan- 
aid (yn neſaf i Efengyl Duw) yw y thai hyn, 
Th r XXIX. benod, pa rai y mae Sir Edward Coke 
55 eu hegluro yn helaeth iawn: © Na chymmerer, 
na charcharer, na ddifuddier 0 etifeddiaeth Sc. na 
N cee. na yrrer oi wlad, na ddyfether, ac 
. ; ne frier i ſarwolaeiſi, yr un dyn tru gwyn y brenhin, 
: neu ger bron un barnwr pa bynag, ond truy dded- 
: 56 gyfreithlon ei argluyddi neu ei gydraddolion yn 
ol cyfraith y tir.“ Yr oſodedigaeth dra llefol hona 
5 e e gan fab y brenhin Yan, ſef Harri 
oy III: ac © ddechreuad teyrnaſiad Torwerth 1, hyd 
1 ddiwedd rheolaeth Harri IV, y ſefydlwyd ddeu- 
7 adeg ar hu cox 0 e e 5 rhan 3 In 5 


1 1 5 Wee 
90 * The fight of the inpoſlor Mahomet from Mecca, his 


7 + The book which contains the tenets of Mahomerantin. 
Pavented by Mahomet and his accomplices: which is held ſo 


3 very ſacred by the Mahometans, chat a Chriſtian ſhall be put to 
NF eam if he touches it with his hand. | 


686869 


Wele fendigaid Ryddid, yr hon oedd ar ddif- 
perod er ei deoliad o Rufain, heb un orſedd ym- 


erodrol hyd yn hyn: ond gyrwyd ar encil i 


grwydro ymmhlith neillduol deuluoedd ; ym- 
gyſurodd ac ymhyfrydodd gael achles ym myn- 
weſau 'r caethion, y rhat oeddynt ryddion yn 
yr yſbryd, er bod eu cyrph yn rhwym : cyd-ym- 
ofidiodd a chyd-lawenychodd a'r merthyron ; 


vymddieithrodd rhag llygaid cenfigenus; miloedd IJ 1 


a ddihenyddwyd yn ei phlaid; gwaedaſant, mw 
yn ofer ; ymegniaſant, ond yn ddi fadd; 
diwedd hi à adferwyd, 2 1 deolaeth 5 a adiddym- 


wyd; yr hon oedd yn llechu yh y dürgel 4 
gyhoeddwyd yn yr amlwg. Ymddanghoſodd 


uwch terfyngylch trais a gorthrymder, yn ym- 
dderchafu megis ſeren ddiſglaer yn yr unfed ty 
ar ddeg o addurn* y ſeryddwyr ; yn amgylchedig 
gan fan gymmylau caddug ei chaſeion, ond nid 
doedd y rhai'n ond yn 'chwanegu ei diſgleirdeb 
yn llygadau 'r cawodydd. Ond etto, er ei bod yn 
llewyrchu ar Loegr, yr oedd cwmmwl dude 
rhyngthi ag £ryri! er golcuni haul a llewyrch 
lleuad, yr oedd diſgleirdeb pelydr Rhyddid yn 
ddieithrol ym mro Gamber: ni chaniataodd Joan 
ic v ddauf Llæwehyn f yr un Magna Chara. 


11zon, between that and medium cceli. 


+ Llewelyn ab Torwerth drwyn-dwn, called Llewelyn the f 7 


« $ 2 
4 Koh 
3 * I] 
87 55 
. 3 9 
7 
, 7 
"F 2 
- 


In figures of afirolopy, he next houſe 1 to the oriental ho- 


3 


7 We road Ys 8 . oh C 
CE N * 2 x S ISLA Ty wh 7 Fes: 7 * 

<1 VR 7 2 n e 75 2 « 3 4 23 ＋ + 2 2 
5 CE FX 3 S So W 5 N N i 8 
n : 5 x ho LE 8 5 r N 8 8 7 — 

* * A IS _ 7 E N $11» e ay by 


— 


= 


2 4 Sel.” 
RI Ihe * 25 Hz, * 
ee Tt 


e e 
2 


Great, had to wife Joan, daughter of John, king of England, 


with whom he had as a dowry, the lordſhip of Elleſmere. 


( 59 ) 
Yr oedd y Cymry y dyddiau hynny yn llawn 


: © belbul, gelynion 1'w gorthrymu, a'u tywyſogion 


yn ymryſon pa'r un à gai dreiſio ei wladwriaeth 


L | greulonaf; coroni un heddyw, y llall y foru yn 


1 4 anghyfanneddu ei derfynau, gan loſgi a lladd a 
1 than a chleddyf y cwbl o'i flaen. Yr oedd y dyn 
1 0 à anrheithiai ei gymmydog o'i arian neu ei dda, 
vyn deilung o uchel ſwydd yn y fyddin am ei 
= wrolder. Oferedd oedd 1 wr wrth hau ddiſgwyl 


medi ffrwyth ei lafur; a dyna 'r achos y mae 
cymmaint o hen fathau a darnau arian vedi eu 


7 cael amryw weithiau yn y ddaear, canys gwell à 


I" 5 2 Pd II 2 At UL ES rs nf, 8 8 5 e PSF 
Wo 7 « _ r 2 5 . . SI Sh bs FT N 2 

LS I ITN Tet 23S ance) „ N N S the ts Cont TE . 3 

eee K N eee ee eee 


fyddai gan y naill blaid guddio eu cyfoeth mewn 
ogofeydd a llocheſau, nag iddo * 1 
ddwylaw y blaid arall. : 

Geill cenedl y Cymry ddioich (mewn rhan) | 


; 2 i Rodri Mawr am y galanaſtra 3 4 wnaethpwyd yn 


ERIE 3 7 222 „ ĩðVſ EE AEST anc. on. b2 REI 
e 2 TO RR f . LEES 3 8 = A 


IRE 
2 
33 


33 


eu plith trwy ymrafael eu tywyſogion; yr hwn a 
3 ranodd ei dywyſogaeth rhwng ei dri meibion, 
gan ddiſgwyl y byddent hwy a'u dilynwyr yn un a 
= chyttun i wrthſefyll ymgyrchiadau y gelyn ; ond : 
3 5 gweithredaſant gan belled oddiwrth ei ddiſgwyliad, 
gag ydyw er gogledd o'r dehau: canys pan fydd- 


"£3 


Y ai heddwch rhyngthynt a'u gormeſawl elynion 
= (yr byn yn anaml jawn a ddygwyddodd tros gant- 
 oedd o flynyddoedd) yn lle cryfhau eu ceſtyll, 
3 ac amlhau a dyſgu eu milwyr, ymgynddeiriogent | 
« | ö naill ya erbyn Y llall ar yr achos lleiaf. Dech- 


reuodd 


ET 
44 
* 


( 60 ) 


reuodd yr anllywodraeth ymma, cyn pen hir wedi 


marwolaeth Kodri, awdur y dinyſtriol raniad; 
canys Cadell o Ddekeubarth a gymmerodd fedd- 


iant o dywy ſogaeth Powys yn ol marwolaeth M erfyn I 7 l N 
ei frawd; ac Anaraud tywyſog Aberfſraw i KB 
4 ar Gadell, rhag ofn nad oedd ei fyddin ei 3 ah 
bun yn ddigon mileinig a galluog, a annogodd y 


Saeſon i'w gynnorthwyo ; ac a ddifrododd wlad 3 
| Aberteifi ac Yſtradgwy; yn y fl. 89g. Ya ol hyn- 
ny Jeuaf ac Tago meibion Idwal foe, tywyſogion 4 A 
| Gwynedd, wedi gorchfygu cyſſylltedig fyddinoedd nt 
meibion Hywel Dda ar fynyddoedd Carno, a an- 
rheithiaſant holl wlad Dyfed; a meibion Hywel ya 
anfodlon i ddioddef hyn heb roddi dant am ddant, F © 
à anghyfanneddaſant Wynedd | hyd afon Conwy. I 

Un o'r pethau rhyfeddaf ar a ddarllenir yn hanes 

y tywyſogion, ydyw, Yr brodyr rhagddywededig Hs 
ſef Teuaf ac ago, gyduno i lywodraethu Gwynedd 7 


am un mlynedd ar hugain, heb nemmawr groeſ- 
ineb a'u gilydd; yr oedd cwn gwacdlyd 'lanaſtra, 
a chartrefol ddifrod, erbyn hyn yn ymgynddeir- 
 Jogi am gael eu goilwng o'u cynllyfanau ; ac yn 


_ ganlynol Jago à roddes ei frawd Jeuaf y'ngharchar, 
a Hywel mab Jeuaf, a gynnullodd fyddin, ac + 
5 droes Iago (ON 1 lywodraeth, a thynodd lygaid 8 


Meirig, brawd hynaf ei dad, ac a'i rhoddes y 'ngh- 
archar, rhag y byddai iddo arddelw hawl i'r goron. 
A Jago 1 1 ddial ar ei nai, ac yn chwennych ail- 
feddiannu 


1 pF SO e r r HS at 1 e 

22 er Teton: 2934 NEE 8 7 r Cy 
FN 55 8 . SETS F 3 FE as 
RE 3 e e n 4 A, 
ER Ms N * 9 3 ROY IE 82 9 LIFE 2 = 1 8 N 2 NE "1 n us 


Ns DP 
. * 
eee 


S 
. 
2 2 — 


WO. 


Fran 


| frawd, a facthwyd yn yr un gwpan, ac à gyd- 


9 


| aden ei i dywyſogaeth, acth ac 4 mbiliodd 
ar Edgar frenhin Lloegr i ddytod a byddin 


16 gynnorthwyo yn erbyn wel; yr hyn 
a wnaeth, a gor fu i 1 Hywel gymmery' d lagoyn gyd- 


= reolydd; ondcyn pen tair blynedd yr oedd y ddau 
XZ u byddinoedd yn y maes, a chymmerwyd ago 
3 yn garcharor. Ynalladdodd Hywe!, Idwal Fychan 


ei ewythr arall, i gael diogelu ei hun ar yr orſedd. 
Yna cyflogadd Cuſtenyn ddu mab Jago fyddin o 
Ddaeniaid* (pa rai oedd y pryd hynny yn heidio 
o gylch B. ydain.) yn erbyn ei gefnderw Hywel, ac 


a anrheithiodd Fn; ond Hywel a roddes iddynt 


frwydr ac à laddodd Cwſlenyn, ac yn y fl. 984 y 
Uaddwyd yntau wrth ymladd yn wrol yn erbyn 
ge' 'ynion ei wlad, ſef y Saeſon.  Gormod O'r fath 

dyſtiolaethau a hyn o anghallineb y Cymry yo 
lladd ac yn dyfetha eu gilydd, a gyfarfyddir YD - 


hancſion ein gwlad; ond d digon ydyw hy na dracth- 


b ais, i beri i'r darlleny dd ddeall yr any ſtyriol 
WF vacdhyd fyrbuylidra, pa un odd yn rheoli | 
bs ow eithredoedd ein hy naſiaid. 55 


Toſturus ydyw yſtyried fod mymveſau 1 


chwareuaſant yn eu mebyd; yn cynnwys y fath 
galineb ac awydd i 1 orthrymu naill y Hall; pe 


E terfynaſent y ddadl iy ladd neu 1 garcharu eu 


hunain 


* Danes : Llychlynigion is ſometimes uſed, which is more 


properly the general name of all the borderers on the Baltic ſea, 


than the Danes in particular ; as that ſea is called Liychlyn 


in che anreden tongue. 


(62) 

hunain yn unig, ni buaſai yr Abad-don® uffernol 
yn cael y fath orfoledd yn eu cwymp: ond caſglu 
cynnifer o filoedd o fileinig fodaut i gigyddio a 
dyfetha naill y llall heb wreiddiol gaſineb rhyngth- 
ynt, ond yn unig amddiffyn achos eu blaenor, pa 
un bynag a'i cam a'i iawn à fyddai. 

Duw à luniodd ryfel rhung teyrnaſoedd 


gwahanol zu gilydd, i buro 'r byd oi ormodedd 


drigolion ; ond cenedl yn ymddial ar ei bymmyſ⸗- 


garoedd ei hun, ſydd o echryſawl anian; gwayw- 
ffon un yn nwyfron. ei frawd, tad yn ſyrthio 7 
trwy ddwylaw ei fab, a'r cy fry w ddychrynadwy 4 
ddifrodiad, na ah THO erchylldod yr 


aruthrol aerfa.“ 


Vr oedd clawdd Offa yn y + yas" bynny i i'r 
Cymry, megis afon Styx rr hen feirdd cenhedlig; 
canys os unwaith yr elai Gymro troſto, ergyd 1 Y 7 
gant iddo ddychwelyd.7 + Nid oedd ganiataol i 
Frython brynu un gwys o dir yn Lloegr er bod 


ganddo foddion, na owaſanaethu ſwydd er ei 


fod yn gy faddas iddi. Anoddefol greulondeb 8 
vy Saeſon pan gaffent y law drechaf, a mynych 9 
ymgyrchiadau ein hy nafiaid i yſgwyd ymmaitn 
iau y yr bynny; 3 A lagodd vreiddiol gaſineb 


. Rev. 9. 11. „ + ties 
* Slaughter. 


t King Edgar prohibited the Welſh from pling © Off $ "diks 
on | pain of death — 's Chron, 


rhwn g 


hs 
. 
2 8 NES: S 2 


4 6 

} Wn y ddwy genedl; ac nid ydyw wedi llwyr 
ddarfod y*nghalonau nn bobl y n blaid 
hyd heddyw. 

T Fal y ſoniais o'r blaen, er i'r brenhin Joan 

1 x trwy ei fygwth, ganiatau Rhyddid i'w ddeihaid 

"7 Seiſnig ; etto yr oedd y Cymry yn amddifad o 

® __ : 3 rhod y re ddau Sane a 


3 


F 7 DET” . | 
Z 1 Er dichell Forwerth I. er geni ei fab y -nghaſtell | 
3 1 . Caerynarſon, er ei alw yn dywyſog Cymru ; etto 
; 3H cas y*'ngolwg Bryttaniaid oedd ymoſtwng i alltud EY 
1 a gormes gwaboddedig: ac nid wyf yn tybied yr 
7 ymoſtyngaſent etto, oni bai i ragluniaeth ddir- 

1 4 r dyweddi rhwng Owain Tudur o Benmynydd 

vym Mon, a gweddw Harri V. hyn 4 roddodd 

2 4 eſgus 'w wyr ef Harri iarll Riſmwnt arddelwi 

E hal i goron Lloegr,* pan ai gwelodd yn giprys, 
* heb un pen cymmwys i'w chynnal. _ Dymma r 
"== amſer nodedigt y dylai Cymry gyfri blynyddoedd eu 
| Rhyddid oddiwrtho. Nid oedd prin le i 
Harri a'l A dirio ya Aberdaugleddau, gan 


„ ; 


r 
* 8 n 
S 8 


. » * i 2 5 yp > « 3); — 
F £ KPA yaw N 
. * n „ # 
ny EY OS ens of EC I TT Yate ee ares, 77 * 
e * 8 8 8 * 3 IB, 8 uw * n 7 2 55 
2 N 323 7 ; 


* ts VII. laid claim to the crown of England, as s being 


Pp | (of his mother's ide) the only . heir to the eu of 
LL | Lancaſter. 


** — 1 1 2 
7 2 1 S AO. + > 

5 * . 

. 


1 Era. 


( 64 } 


Hoſogrnydd y Bryttaniaid yn ymdrafferthu amy 3 


pryſurafi fyned i gynnorthwyo gbrwyr Tudur ab 
 Gronwy1 fod yn frenhin ar Loegr. Cymmaint oedd 


awch hyderus y Cymry i ddangos eu dewrder a'u 


hewyllyſgar barodrwydd i amddiffyn eu gwladwr 

fal y credwn yr anturiaſent ym mhlaid Harri 

ymladd yn noethion d llu arfog.7. 8 85 

Mae barddoniaeth yr oes honno yn dryfrith 0 

Arden gwreſog bured oedd y beirdd at 

Ovain Tudur a'i heppil: mor gwynfanus y canodd 
y beirdd pan oedd yn garcharoryn y Tur Gwyn* a 


D. ab Edmwnt, ym molawd Edmwnt a Siaſper 1 
jeirll Riſmwnt a Phenfro, ſef meibion Owain, 2a 
draethodd awyddfryd y Cymry i ddangos eu 


tueddiad i amddiffyn eu hachos, yny in byn: 
jj ˙ kT! 
0 Iroi' faniar ar fynydd, 6 88 
„ Dichon gael hyd ym Maelawr, 
«© Drigain mil—darogan mawr! 


Ym macs Bofworth* terfynwyd y ddad. rhong 


Harri, a Rhiſierdyn gefngam: ac i'w gyflawn 


ſelydlu a'r yr orſedd, fe briododd Elabeth unig 
etifeddes y goron o dylwyth Caer Efrog. 9 


Dymma 'T cyntaf © frenhinoedd Lloegr Fo WY r 


1 Henry II. of England, in Alen to the Emperor of g 


n many, gave the Welſh, tho? his enemies, this character. 


. Boſworth held, where Henry proved victorious, * 24, 


1485. 
— Houſe of York. —_— 


E = W 204 P, 0 8 
1 2 5 i 9 
. © 4 - = 
- 4 4 \ { 4 <8 2 
. — Y 2 — Y * +. 2 4 
Kc r 8 1 743.30 4; 1 3 7 4 
CF Re 3 7 E — 5; {tpn ©. = - 
r * Wor PR r "od <5 ag 7 
2 8 A c — 4 * ys 4 r 
8 1 2 * * 4 LS, 5 7 EN 6 KL PR * 
3 — Z 1 5 : 
4 ” 09 * WY =. 4 


9 1 35 <X . q Xa 2 


e 1 
w bp wW 8 


Te 372 py 8 pee agus « CE OO * 3 . . 3 Sd nA ' "> = 32 : 7 EE r 9 
7 - 5 8 5 8 5 gh 8 4 1 2 0 N ** ; erg 5 NG OT I — 
A 2 i _ * a» Jo. 93 v2 2 2 1 d = ha NS. * __ 35, > hs Bog BS 55 


8 


2 A”: 81 N * VR. n Se ws N : x/ * 
= 


* 3 8 
. . . 
: N 


bk ( 03 
Foy mry yn foddlonus tan ei lywodraeth; canys 
A | ens oeddynt 0'i waedoliaeth ef, ac yntau 
Ou gwaſanaeth hwynt ym mrwydr Boſworth, 

' Cafodd y beirdd y þry6 hyn genad i ollwng eu 
awenyddau allan o'r carchar, a ddarparodd 
orwerth Hir-goes,* a'i ddilynwyr iddynt. Ni 
feiddient gyfhwrdd a barddoniaeth, rhag iddynt 
*2wchlymu arwraidd anian e'u cenedl 1 ymegnio 
em eu Rhyddid O's dawn awenyddol a gyn- 
3 phyrfai deimlad bardd i gwyno yn alaethus gyflur 
ALioſturus ei wlad, neu i ddangos galar ei enaid am 
1 1 yfaill pur a ſyrthiaſai drwy wrol amddiffyn 1awn 
aA braint ei genedl; hyn meddaf, oedd achos 
marwolaeth iddo trwy greulon ddedfryd cyfraith 5 
Loegr. Nid oedd iddo i'w wneud yn y caethiwed 
2 bn, ond anadlu ei feddyliau Ilwythog trwy och- 
"ZEneidiau gruddfanus, tra yr oedd dadwrdd dyfr- 
Y pcdd a diaſbedain creigiau megis yn cyd-reſynu 
_ Oo 
E 'Ynol Chwefror a 8 oer-chwerw, daeth 
| gerddgar Ebrill i ſirioli awenyddion Gwynedd, 
9 an deyrnaſiad teulu Tudur. Cytyngwyd ad- 
0 Ardod a thrais arglwyddi y terfynauf, y rhavn 
pdeddynt filain-gyndyn elynion ''r Cymry; ac y 
| oſodedigaethau er ſylfaenu Rhyddid, = 
$ Nein allan 25 nheyrnaſiad Harri VIII: etto 
1 fy K | - 
Edward I, ſurnamed Long-ſhanks. 
* Penacthiaid gurvlad, Lords of the Marches, 


666) 


er hyn i'r oedd rhai defodau mewn grym yn | Y | 
cynnal anghymmwys wahaniaeth rhwng y au 3 
genedl; gwahaniaeth wrthwynebus 1 1awn' b 3 
odraeth; ond y Cymry eu hunain, er mawr barch | * 
iddynt, a erfyniaſant i'r brenhin gyd-uno a'u bam. 1 > 
canion lleſol, gan fwrw 1'r llawr y gvahan-glawdd | wy 
_ cis oedd rhyngthynt: anſawdd a chyfiawnder eu | * 
dymuniad a a gyflwynaſant ger bron y brenhin yay =" 
geiriau hynod ſydd yn canlyn: b 
Oat rl Rhynged fodd eich Uchelder, 1 
5 Nyni, dros ddeiliaid eich Uchelder, yn ey- D 
: fanneddu y1 rhan honno o'rynys aelwid Wales gan 4 
ein gorddwyon cyntaf, a ydym yn oltyngeiddiat 0 
ee yn ymgrymu wrth draed eich Uchelder, ac yn 7 3 
e erfyn caffael ein derbyn a'n cynnwys i'r un 

„ oyfreithiau a breintiau à fwynheir gan ereil | 
* oh deiliaid: ac nid oes à luddia 5 5 
„ (oobeithiwn) gan ddarfod ini fucheddu dros 
4 gyhyd amſer dan rai ein hunain. Herwydd gan Þ 2» 
eu bod yn gyſtadl wedi eu ſefydlu drwy . 4 « 
© urdod ein llywiawdwyr yn y cyn-amſer, ac o 
« ddarfod o honom ninnau ymddaroſtwng iddynt n 
4 * drwy lawer t6 o oeſoedd; yr ydym yu hyderu C 
V gwna eich Uchelder ae ini o's medd- 
« ' yliaſom maj nad hawdd na diberygl oedd ini q 00 
* mor ddiſyfyd ymwrthod à hwynt. Ni ryſygwn 2 3 re 
« ychwaith eu cyſtadlu efo y rhai a arferir yn awr, 
%a llai 1 8 yr ymryſonwn Puna ac jawned = 


« yu wr”, 


N & nt ynddynt eu hunain. Ond yn unig 0's eu ham- 


95 s ddiffyn hwynt a'n rhyddid rhag y Rhufeinatid, y 


a . 


M A hytrach nag ar y rhai a ymladdaſant dros gym- 
Ro maint nifer o flynyddoedd, ac yn erbyn y fath 
5 0 amrafaelion genhedloedd er ein cyfiawn ddio- 
Z gelwch : wiried yw hyn hefyd, mal y mae ein 
9 haneſion goraf yn dangos, mai ganddom ni yn 


3 * Saefon, a'r Liychlynigion dros gynnifer o gantoedd 
f 5 o flynyddoedd, ac yn ddiweddaf yn erbyn y 
X* Normaniaid, tra yr honaſant ddim iawn ond y 
=* cleddyf, à feddyliwyd yn gyfiawn ac anrhyd- 
*Z* eddus ; nyni à ryfygwn nabydd yn ammharchus 
1 5 y pryd hyn ; ac y bydd Yr holl nodau o vrthry- 
3 feloedd a thwyll, pa rai à chwennychai ein en- 
* llibwyr fwrw arnom, ddiſgyn ar bawb arall yn 


F 


© unig y cadwyd y grefydd griſtianogol, dros lawer 


4 « 0 flynyddoedd tra yr ydoedd y Saeſon (gan eu 


bod yn anghred) un ai yn ymgyrchu, ai yn 
& meddiannu y wlad hon. Teilynged gan hynny 


4 i ch Uchelder ſynied ein gweithredoedd, tra y 


* ond y cyfryw ddyledſwydd a wnat 
eich Uchelder yr awr hon er ei holl ddeiliaid, 
Far y fath achos; o herwydd o's gwna neb 
ee ormeſu y wlad hon, gwyddom yn dda 
na chwennycha eich Uchelder i ini ymddwyn : 
@mewn modd arall. 


1 e Heblaw, oni buaſai 'r gorineifiaid gyſarfod 
Sher 0 . hwyrach y diyſt- 


yraſynt 
6 


(6) 


b tne wlad, na ddygai "RY i'r maes yn perch. 
« en digon o wroldeb i ymbleidio am dani; gan 


522 * * . 


« dywedwn mai iawn er anrhydedd i'ch teyrnas | 
ec Oedd i ryw ran o honi fod byth heb ei goreſgyn. 7 
* Nyni gan hynny yn enw y pa bethau bynag 3 
« ym meddiant eich Uchelder a ddarfu wrthſefyll 
« yn erbyn pob gorddwy a thrais, a ydym ymma 
* ger eich bron yn ymroddi yn ewyllyſgar, ac vn 

ese yfuddhau i' r cyfryw unbenaeth a gyfaddefwn 7 
* ſydd mor. gyflawn urddol yn eich Uchelder, 7 
_ « Hefyd nid yw hwn y tro cyntaf; nyni a fuom 
e yn barod ar bob amſer cyfaddas i ymuno gyda 6 
9 er parthau mwyaf a goraf o'r ynys. _— 
ond brenhinoedd y deyrnas hon, gan fod 1 
« © yn Uuddedig o- u haml ymgais eu hunain yn ein pl 
« herbyn, a roddaſant gynt, nid yn unig ein gwlad 

«1r faw] a allai ei goreſgyn, ond ymmhellach | 1 at 

© caniatawyd iddynt frenhinol rwyſg yn eu 1 
c hamryw ardaloedd; felly 'r oedd yn rhy an- A Jy 


* cynnifer a gymmeralant y gwaith hwn mewn 2 

* lay, trwy drais yn arfer lluyddog a diammodo! 

* rwyſg a Ilywodraeth yn y cyfan a feddiannaſan | 

4 heb ſefydlu diduedd gyfiawnder. 4 1 

Aer holl droſeddwyr x ddiengent o'r nail 
* 3 arglwyddiacth gyffiniol (canys felly y gelwid) i it 
« Hall, a oeddynt yn gochel coſpedigaeth 7 
" rah, EL 


« hynny, ein Iôr, yr erfyniwn eich maddeuant, o 


738 $570 

+: N 

F 5. * o 
5 


* hawdd dy fod rr un cyttundeb, tra yr oedd y 


{ & ) 


=? gyfraith, ac felly yn cael eu hachleſu; 1 wneuthur 
oo © pob math o'r gyflafan ac anrhaith, a lygrodd 
0 anrhydedd ein parthau. Felly hyd oni ddyg- 

yd nid yn unig (greulon gyfreithiau) ein 
= J © hamrywiol oreſgy nwyr o Loegr, ond hefyd yr 
3 7 12 ymgyrchwyr ar ein parthau i ian gymmedrol- 
7 « der, nid oedd undeb yn * er maint ein 
3 77 ” hawyddf ryd ni. 

Gan hynny, ac nid yn gynt yr ymoſtyngaſom 
1 of ce j Edward I; tywyſog, yr bwn a wnaeth amrywa 
2 1 « chymmwyſach gyfreithiau nag un o'iflaen; am 
8: « hynny yr amddifiynaſom el fab, ſef Edward II,. 
"mn 5 * pryd yr oedd, nid yn unig y Saeſon wedi ei adael 7 _ 
ond hefyd ninnau ein hunain a allaſem ail gaff- 
5 « ael ein Rhyddid, pe buaſem yn chwennych. Am 
* L * hynny yr ennillaſom fuddugoliaethau i Edward ; 
7 4 « III, ac a ſafaſom yn ddiyſgog tra parhaodd yr 
S holl deyrnaſol anghydfod ar ochr ei Wyr a'i 
e ddilynwr Richard II. Yn unig o's darfu rhai 
7 e yn ein plith wrthwynebu Harri IV, eich Uchel- 
der a ddichon amgyffred yr achos yn well na 
= < nyn1 ei draethu, er i amryw ddieithriaid a eglur 
3 & © wrthodaſant gymmodi ag ef, megis unben a 
t HM | © thywylog cyfreithlon, gyflawn gyhoeddi hynny. 

= « Ni ddarfu ini ychwaith gilio oddiwrth ddyledus 
1 ufuddhaad i Harri V, er mewn amſeroedd am- 
179 1 | © heus, nidallwn wadu na ymddan ghoſodd amry W 
1 WM * ddynion gwrthnyſig. Pa fodd bynag ni ddarfu 


"I 1 2 # WE > . 2 8 
3 So, My . * Py, "Mics EASE 
3 222 1 


„ 8 


1 _ * « 4 R "Ys SY ne I Rok; oe OLE IE noi rg le uns CLE” Tf bk 
by ub EK, 8 en 3 E » . As I * N 2 OR 
fff ALES 8 . R . 2 — 1 > id * >. OP, n 2 
„ 7 P E222 $95 4 * 7 8 . — 5 2 4 4 £ 
5 4 % £ - . o 0. SFr.” p s . MRS 

n F i 5 5 8 | | | | 
5 F * J n 2 2 KY fa? 
Pn 6 4 - WE . 5 ky | | 


— 
r 
3 
45 


6] 


RT! 
TITS 
SS 25 * 


ET 
Tn 
. 

— 


— 
Tz 
2 


FF 
D 8 
LE 

. 
tie, rn 


—— 
5 
5 


mm 
7 At Co's 
26d . 

* f 
8 


(9) 
ini erioed ymgyſlylltu a Saeſon gurtryfelgar 


% na chymmeryd achlyſur oddiwrth hynny i 
« ennill ein Rhyddid, er yn nyddiau Richard II, 


* a thra parhaodd yr holl ryfel cartrefol rhwng 


* 


« teuluoedd Yorc a Lancaſter, am} achlyſur A 
«r0ddwyd. Am lynu wrt deulu Tore, ir hon 
* yr veddem ni yn canfod yr hawl goraf, ni a 


gad waſom ein tueddiad o hyd Yr goron, hyd 


«* {dyddiau tad eich Uchelder, yr hwn (oedd yn 


* dwyn ei enw a'i waedoliaeth oddiwtthym) yn 


Bo wy Kriel 87 nnorthwywy d gan ein rhieni yn 


ei hawli'r goron, pa un mae eich Vehelder yu 


« awrynel mwynhau. 7 


. felly, Ior, os rhoddaſom erys . 
80 dyſtiolaeth o ddilwfr ddewrder trwy amddiffyn 

«ein Rhyddid a'n gwlad, ni roddaſom yehwaith 
8 lat tyſtiolaeth o'n ffyddlondeb i'r goron er pan 


« oyntaf yr ymroddaſom. Yn gymmaint ag y 


« gallwn yn wirioneddol gadarnhau, yn ol ini 
* dderbyn yr ammodau à roddwyd ini gan Ed- 
«ward N ni ddarfu ini eſgeuluſo un achly ſur 0 
« wneuthur dyledſwyddau ufudd ddaroſtyngedig- 
ion. Ac nid oes ddim yn ein cyſuro yn fwy 
« na bod yr holl amryfaelion ynghylch etifedd- 
« jaeth y goron (yr hyn a flinodd cyhyd y wlad 
hon) wedi eu terfynu yn eich Uchelder; ym 
* mha un yr ym ni yn cydnabod tod y ddau deulu 


0 wedi eu dedwydd gyſſylltu. 


«Ph Uchelder gan hynny y cynnygiwn | bob 


ufudd-dod, 


2 g Oo, *. 8 * 
— AEOAY 
1 
P 


8 


© 


Mm - 2 wo en, £ 8 w 
„ 3 as ; EGS 6 1 * F 
SC a thx 8 Ae 7200 NIP * A IT yer ry 1 
d ð T - 
r E ; 
Den ora bs MC 2 n er 


— a S * at 
EN Dea pet AS Rs OS 
SC IT En a eg or ne 


£78. 3 


0 ufudd-dod, yn aymuno ond yn unig ein hamddi. 
'« fyn rhag farhaad ein Ilidiog ddir mygwyr: 


c canys nid ydym ni hiliogaeth Bryttaniaid gwrth- 
'* glliedlg (fal * galwant ny ni) ond priodol drigol- 
* jon gwlad, yrhon heblaw ei hamddiffyn ei hun 
UF! dderbyniodd bawb oll a ddaethant attom am 
e eymmorth. Gan bynny, Tor, rhoddwch ini 


« oaniataad i ddywedyd, eu bod yn. gwneuthur 
* mawr gam à nyni pan feiddiant haeru na chyf- 
* anneddwyd ein gwlad cyn eu dy fodiad hwynt, 
e neu iddi ballu mewn cyfaddas dynerwch pan 


bay ydoedd mor groeſawus tuagat bawb à ff60dd iddi 


* amnoddfa : yr hyn hefyd : a fydd fwy credadwy 
„pan gofheir, fod yn oed ein mynyddoedd uchaf 
* yn darparu eig myllt ac ychen, nid yn unig i' w 
e holl drigolion, ond hefyd yn gwaſanaethu Lloegr 
A mawr amlder. Gan hynny ni a attolygwn 


eich Uchelder fod i'r ſarhàad hwn gael cl 1 : 
= e mud oddiwrthym. 


„Am ein tafodiaith, er ei bod yn arw PETER = 


== * ſain, a lefarwyd yn y cyn-amſeroedd nid yn 
ME unig yn yr ynys hon, ond hefyd yn Ffrainc : 
TE © rhai ceinciau o honi a arferir etto ymmhlith 
LH trigolion Llydaw yno, ac ymma, y. Nghernyw. 
L * Acnidoes un dyn à ammau hynny, pan gan- 
7 © fyddo eiriau y Celtæ, hen drigalion Ffrainc à ad- 
e roddir gan yr awduron Lladingaidd, yn arwydd- 
9 ff ocau yr un feddwl yn ein plith ni hyd heddyw: 
RH bs ac n1 "Fad yn warthrudd, gobeithiwn, ei bod yn 


* ymadroddi 


1 


« ymadroddi gymmaint yn y breuant, gan fody 


ce Ffloriniaid a'r Yſbaemaid yn ymſerchu yny fath 
« ymma o'r adroddiad, megis yn credu fod y 
e geiriau a ſeinio mor ddyfn, yn tarddu o'r galon. 
« Felly o's cadwaſom yr 1aith hon yn hwy na 
60 thrigolian mwy gogleddaw] yr ynys hon 
« (ymadrodd pa rai ſydd yn eglur ymddangos i 
« fod yn fath o'r gymmyſgiaith, ac yn debygol 4 


E anaethu: ni cheiff ein rhwyſtro i yſtyricd 
Sacſonaeg, ped fai ond i n dyſgu y modd y 
0 « oallwn yn well ufuddhau a gwaſanacthu eich 

« Uchelder: dan gyfreithiau pa un yr ydym ni 


it etto yn oſtyngeiddiaf ddymuno gacl ein cyn- 


e nwys; ac nid ydym yn ammau, o's ym mhob 


1 gwledydd y rhoddodd y parthau mynyddig 


* Odidoced prawf 0 fynwyrau ac yibrydoedd eu 
« tri galion ag un ardal yn ygwaſtadoedd, ein parth 
cc ninnau hefyd trwy, hynaws gymmwynaſgarwch 
« chaniatàad eich Uchelder 2 A ddichon leech 
1 eme 0 gymmeriad. . 

PFelly yn y 27 fl. o deyrnaſiad Harri VIII. 
f edi i r brenhin wrando cwyny Cymry, y gwnaeth- 


8. pwyd deddfyn cynnwys y meddwl ymma: & Bod 
lywodraeth Cymru i'w chyſſylltu at deyrnas Lloegr 
ac i barhau yn gyflylltedig yn dragywydd : Bod 


pob Cymro © anedigaeth i twynhau yr un ky ddd 


Be” 


ce ddygwyd! i mewn gan y Sacſon) gobeithiwn na 
40 oſodir hynny i i'n herbyn; ni bydd gan eich 
Vchelder ond ychwaneg o ieithoedd i'ch gwal- 


N 


id El 

9 | | 3 Jeiliaid ereill y brenhin. ac nad oedd n 

” 7w harferyd y'Nghymru ond deddfau yy yn 

unig. - 

WV mae awdur Seiſnig“ yn dywedyd fal hyn am 

* Ryddid y Cymry oddidan orthrymder y Saeſon. 
; [i « Thus were theſe brave people gradually conquered into 

- the enjoyment of true liberty, being inſenſibly put upon 

2 5 the ſame footing, and, Roman-like, made fellow-citizens 

= with their conquerors; which gave the utmoſt advance 

nent to ther civil proſperity, by admitting them to a 

thorough communication of laws with the Pente of S 

Aon” 5 

Yn awr, diſglaer belydr Radi 4 dads 5 

ar ardaloedd Cymru, cafodd ei thrigolion twynhau 

yr un hynawſaidd gyfreithiau a'u gelynion gynt. 

Creulonder Harri IV, yn achos Owain n 5 

yn awr A ddiddymwyd. 


. Þ 


44 Dygn adwyth 8 ydoedd 
Tros oeſoedd tra” y Sagen; 
Treiſwyr trawſion. 

I'n jaith wen hon; 

Taerflin oeddynt hir fynyddoedd, 

=] | Llu a'n tdrai oll o'n tirvedd — 

b 1 5 I filoedd o ofalon: . 

| Yno, o'i rad ein Ner Idn——a'n piau, 
A droe ne ag elymon.” 8 


| Gro, out. 
* Judge Blackſtone. 


ef n wo 


| 


5 
\$ 
} 

} 

8 

* 


„„ £ 
& Nid archwn ni drochi 'n iaith, | L 
Na dialedd Duw eilwaith; þ = 
Ni 2 wem yn wir yas, © -,, 
Dreth aur am lywodraeth dda.“ | 2 = 
„ nnn, so. 
« Mawr fu'r bai, am arfer bir 
Mars, angerdd ymryſongar; 
| Llawer dug llwyr waedogaeth ; 
Llawer iarll i'r llawr a aeth; 
Llawer marchog diogan ; | 
| Llawer mil oll o wyr man! 
Duw'r gwir o'i fawr drugaredd, 
Wedi 'r oes hon a roes hedd; 
Rhybudd yn ol hir obaith, 
'Rhoe Ieſu in', Harri faith ; 
Gwnaeth briodas urddas-wych, 
A theilwng waed verbling wych ; 
Gwnaeth mawredd y ddyweddi 
Vn un, Normaniaid a ni. 
Seiræus briodes eurwawr, | = 
Merch Dariws „Medias mawr, 1 4 5 
Er dwyn Ifr'el o'u helynt, E 
| Bobl ai n gaeth o Babilon gynt. TT. 2 
Harri lan, wir lawenydd! _ 
' Yw'r un, a'n rhoes ninnau'n rhydd : 
I Gymru da fu hyd fedd, 
Goroni * 0 TOS.” - Stox Topus. 


"i i 


Can bi) ya neſaf i ni, : 
Can Gwanwyn cyn ein geni, D. ab Epuwnr, 


Wedi canlyn Rhyddid yn ei phrif-ſefyllfeydd 
tramor, a'i holrhain i Brydazn, a rhoddi hanes o-'i 
bendithion rr Cymry gyſtadl a'r Sagen, | af rhagof 


NF 4 he heir royal. 


i draethu ei gogoneddus gynnyddiad i ddeol 
Mo gonhrymder yn llwyr o'r ynys. 

22 Mae mawrhydi brenhinoedd (yn eu golwg eu 
3 _ _ ) yn rhyw beth tuhwynt i ddynol; a rhai 
o honynt na chynnyſgaethodd Duw à doethineb 
RH thynerwch i reoli, maent yn edrych ar eu 
3 deiliaid megis creaduriaid dibenol i waſanaethu, 
E Wac annheilwng o tendithion Rhyddid. Y tywyſog | 
| 1 alflvyddiannus Siarls I, yn hyn a brynodd ei ddyſg 
vn rhy ddrud: yr oedd ei ddeiliaid erbyn hyn 
vn rhy gydnabyddus? à gwerthfawrogrwydd Ryydd- 
5 A i ddioddef i un brenhin yn y byd eu hanrheithio 
Tho honi , heb ymgais egniol yn ei hachos. Dyrch- 

4 Zafodd Hamden* enwog ei lais yn y ſenedd, aca 
yvrthſafodd elynion Rhyddid hyd angau ; gan 
8 oddi angraifft 1'w wladwyr, nad oedd einioes yn 
ddymunol hebddi. Terfynodd y ddamwain an- 
F ; edwydd hon mewn cywilydd, er enllib tragy- 
J A yddol i'n teyrnas, yr yſpienddyn Mahometan- 
: 4 dd, f a fu bum mlynedd a deugain yn ddirgel ym 
4 | Haris yn Ffrainc à yſgrifenodd ar yr achos uchod, 
2 * t un o raglawiaid Caer-Cuſtenyn mewn ymadrodd 
3 gwaradwyddus; ond nid oes graff rr gwaradwydd 
ſeßyl, am godiad y deyrnas ym mhlaid eu Rbydd- 
F ; onddihenyddio eu brenhin, mae'n rhaid addef 5 
5 1 * gorlliw cyflafan ar yr hanes byth. 


> * 
8 Sa . 
e 
ES» 
1 


Yn. 
8 3 Hamden, he firſt openly oppoſed the proceedings of Charles | 
'F , in parliament, and was afterwards ſlain in 2 battle, : 
Ar . Mahmut the Turkiſh ** e 8 


676 

vn nheyrnaſiad ei fab gloddeſtgar, ſylfaenwyd 
argae“ arall er gwell ddiogelu Rhyddid y deiliaid: 
ym mha un y goſodwyd, * Os treiſir deiliad o'i 
4 ryddid, gan ei garcharu trwy orchymmyn llys 
ce anghyfreithlon, neu archiad ei fawrhydi y 
« brenhin ei hun, neu trwy farwaefaf ei gyfrin- 
* gyngor; fe a ddichon trwy hohad ei gynghawsf, 
e gael yſgrifen habeas corpus i ddwyn ei gorph ger 


« bron llys brawdfainc y brenhin, neu lys y 
« cyttredin;ddadleuon, i ſefydlu 4 oedd achos el 


© garchariad yn gyfiawn, ai nad oedd; ac yn 


e ganlynol i farnu fal y bo cyfiawnder yn perth- 
« ynu.” Canys mae cyfraith Loegr, megis 5 
Efeſius, yn barnu 'n anreſymol anfon un i garchar i 
heb iavn egluro 'r achos; ac nid oes gan geidwad 
y carchar awdurdod i ddal y cyfryw. Nid yw y 
g fraith yn ol gweithred yr habeas corpus, yn can- 
1atau hir 3 canys y carcharor trwy gwyn 
at ei gynghaus, à ddichon gael barn ddiattreg. 
Mae meichniaeth hefyd yn lluddias hir garchar- 
jad; ac fe à ſefydlwyd i, rhag bod holi anreſymol 
feichniaeth, er dal yn hwy y carcharor, nad oedd 
gyfreithlon holi i iawn neu u bridwerth ond a y ddo 
gyfaddas. 


N 22 
45 "$2 "4 
: Wendt” > Re 
1 3 
, = 
. * 
F 
5 
Lo 
SY 4 
J 1 1 
t W 8 hs 2 3 ; 
( \ , > : 
2 
4 7 
: ** 
— 
c = 
9 x 
* 
* i” 


'* Habeas Corpus Act 31 Car. II. Chap. 2. 
+ Warrant of the Privy Council, 5 
+ Counſellor at Law, 5 

FLW. and M. Stat. IT, Chap. 2. 


n 


Gwych y ſylwodd yr enwog ylgrifenydd 
Locle, © Lle nad oes gyfraith nid oes Ryddid.” 
Ond rhoddi i Dduw y lle uchaf am gad ini ein 


breintiau mewn gwlad ac eglwys, trwy ei 
ragluniaeth ef meddaf, mae llioſogrwydd a 


chryfder ein llongau yn beiriannau tra llefol i 
amddiffyn ein Rhyddid rhag gormeiſiaid pellenig; 
a'n hamddiffyniad rhag gormeiſiaid cartrefol, pa 
rai bynag ai dyledogiont ai taeogion,f ydyw ein 
goſodedig gyfreithiau. Monteſque, vſgrifenydd 
Ffrremig, a lylwodd, ac nid oedd gywilyddus 
= 29 ym mynwes gwlad ein gelynion, gyfaddef, 5 
mai Lloegr (am a vyddai ef) oedd yr unig 
E te: yn y byd, ym mha un, Rhyddid | 
ydyw unig ddiben abwriadei chyfreithiau. e 
Mae cyfreichiau Lloegr yn dirprwyo yr annrh- 
acthol fendith o Ryddid i'r gwaclaf ddeiliaid ; 
mae y cardotyn yn ddiogel tra pe ry yn ddiniwaid 
tuagat ei gyd-ddinaſyddion, bydded ei ymar- 
weddiad mor ddihir ag y myno, mae allan o 
afael y gyfraith ddynol tra ceidw ei ddrygioni 
iddo ei hun. Ac hefyd, yn rhoddi y fraint i bob 
trigiannydd | i wrthod ei gam, ac i holi yn llyſoedd 


runder am uniondeb o'r ſarhaad ; bydded ei 
 vrihwynebydd 


* See Locke on Gorournment, Book IL. & 57. 
F Nobility of the realm. 


4 Commonalty or the lower claſs of people. 


e 
wrthwynebydd yn wr lien + byddedyn v wr lleyg,? 


nid oes wahaniaeth : mae ian farn a chyfiawnder I . 


i'w cael, yn hael heb werthiad, yn gyflawn heb 
wad, ac yn chwai heb oed. Maent yn ſicrhau i 
ddyn ddirwyſtr fwynhaad o'i fywyd, et aelodau, 
ei gorph, ei iechyd a'i eirda; nid oes gan farchog 
yn Lloegr awdurdod i niweidio cardotyn yn un 
| o'r rhai hyn heb achos. Nid oes un dyn mor 

dylawd angenus, nad ydyw y gyfraith yn erchi 

1ddo ei angenrheidiol gyfreidiau oddiwrth et | 
uchraddolion. Nid oes nemmawr o flynyddoedd ; 

er pan oedd cyfraith y'ngwlad y Puyl, k yn | 


caniatau dihenyddu y tylodion afiachus, ar 

henaint diallu ; megis rhwyſtrus frychau y lywodr-. Fn 
aeth. Mae ein cyfreithiau wedi ein gwneuthur 
yn wahanol o ran Rhyddid, oddiwrth holl annoſf- MR 


parthdirt Ewropa ; maent yn gydunol à deddfau 
Duw ac anian; fe a'u cyfrodedd-weuwyd o 
doſturi a chyfiawyder ; hyn 4 barodd fod Rhydd- 
id wedi ei .dyfn blannu yn ein caldnau, ac wedi 
ei llwyr wreiddio yn ein ymſerchiadau. 
Mor werthfawr ydyw mynwawl Ryddid If pa 
: fendith y mae ein cymmwys gyfreithiau yn ficrhau 


TY Pe lien, the clergy. 
: : Lleygion, the laity, 
$ Chwai heb oed, ſpeediy, without delay. 
Poland. 
+ Continent of Europe. 
$ Perſonal Liberty, 


pr 
* 8 # 
74M * 
85 „ 3 
. yg Bs 
- ; p 3 * 97 20 5 * 
\ "=: wa 1 
: . 5 EIS 
. £ N c Sr 
Nr. 8 
. * 7 "It 1 > * 
. nd > 
: Sj 
x8 7 


1 . 


Y i ni, nid yn unig o febyd i fedd, ond cyn ein geni 
- P., canys ni chaniateir ddihenyddu un 
be] © droſedd-wraig feichiog, fe a'i hachleſir dan 


© gyſgod Rhyddid hyd oni chaffo eſgor. 

Pe byddai y'ngallu rhai o'r prif-ſwyddogion 
74 © garcharu yn arglwyddiaethol pwy bynag a 
1 ddymunent, ein cyflwr fyddai druenus. Rhyfedd- 


eyfryr lywodraeth; mae yn ddiammau eu bod 
: 55 pryd y cenfigena Lloegr wrth ryddid . ond 


gveddiwvn na byddo achos. 


A bob Bryttun | i aros yn ei wlad cyhyd ag addymuno, 
ac i fyned o honi pan ewyllyſio; er y geill y bren- 


: mynediad ei ddeiliaid i barthau pellenig heb ei 
9 geènad: ond nid yw hyn un amſer yn dygwydd, 
ond naill ai i warafun mynediad dynion celfydd- 
= par, neu pan fyddo amheuaeth bradwriaeth. 

7 Nid oes allu dacarol ond awdurdod y Senedd 3 A 


herwriaeth 


: - vn pa fodd y gallodd Ffrainc ſefyll cyhyd tan y_ 
1 yn ceintachus ddadwrdd gan genfigenu wrth 
== Ryddid Prydain : fe allai fod y dydd yn dfod, y 
= Fe geiff trigiannydd Prydain newid ei gyfan- ; 
| © neddfa, a ſymmud ei drigfan pan chwennycho, i'r 


Woadicithr ar Selig ereichen. Mae hawl gan 


F hin yrru ei orchymmyn ne exeat regnum, i wahardd 


addichon yrru un o drigolion Prydain allan o'r 
. uur, yn erbyn ei ewyllys; nid ellir meddaf, yrru 
? rug weithredwr oh anfodd, canys alldudaeth a 


1 2 
4 A — — bY T — e 1 r 2 5 > 
W N - WAS r E 1 . TD ET <a js 
7 8 W Kt r — . — — * eee e IS ä A Xa * 
2 * wo a. ot 4 2 Tat 2 9 n ty wo Lt Habs” v 2 3 p 2 Sa IEG . * 40 — — 5 * " 
n * 1 8 r 2 — 2 08 : OY Re wer ts — - — — es ets cotdey IS L 5 : — — nr 
———— rata RA . 4.4L . whe wor 4 - 1 « _ n : y 
/ wer ey tf arti A Es; rt 8 n 7 ws — — —— 0 . ' = 8 : wb — 
1 —_—_— q 1 aw.” | ah 5 5 —_ 1 Ti 1 * 1 G * K — 
6 — — * = — 
— — —— — — * 3 — - 
— 3 rr , * — 8 
pt 8 : = 
* 


. 
* 


3 — by = og 
WC NES Firs 
r W * 

2 ci EO Sn NS 


( 80) 


herwnacth* ydynt gwbl ddieithrol 1'n cyfreithiau ; 4 5 
ac ni arferir, ond un ai trwy ddewiſiad y car. 0 
charor rhag coſp a fai gwaeth, neu trwy 'orch.. 
ymmyn ſeneddaw] oſodedigaeth ddiweddar, er 
pobli lleoedd anghyfannedd, anhyweddol. 3 4 
Ym Mhrydain, amddiffynir y gwan rhag trais y L 7 
cryf; mae ein prif ddyledogion, ie ein brenhin, e 
yn ddaroſtyngedig i ganlyn y gyfraith. Tyſtiol. 
aecth hynod o ddidueddgarwch y ddeddf, ydoedd 

| barn yr arglwydd Mansfield, pan ddirwyodd y 
_ diveddarWilliam dugCumberland(brawd i'n preſenol 3 
frenhin) o ddeng mil o binau am anghyfreithlon - 
weithredoedd efo arglwyddes Gr r. A Bennet y "6 | 

4 barnwr, gorfu iddo dalu 20,000 0 buͤnau, am T 
5 dderbyn gwobr ar gam, yn y fl. 1616. = 1 
Bratton, yr hwn a yſgrifenodd yn nheyrnaſiad E | 
: Harri HI. a ddywedodd, © Nid ydyw brenhin 
« ddaroſtyngedig i ddyn, ond i Dduw a- r gyfraich 
« canys y gyfraith a wnaeth y brenhin, yna 
© rhodded y brenhin i'r gyfraith y peth à roddes E 8 
« y gyſraith iddo ef, ſef arglwyddiacth a gallu: 3 
nid ydyw iawn frenhin yr hwn a reolo wrth ei 
« feddwl a'i fodd ei hun, ac nid wrth y gyfraith.” 

= e yſgrifenydd Ffreinig hefyd a a ddywawd, | 
Mac'n rhaid i frenhin Lloegr reoli ei bobl yn ol | 
* 6} gyfreithiau, canys fe a rwymir trwy lu yn cl 
goroniad i 'w Cadw a'u a cyflawni hwynt. 5 8 


— 


Pet Ek 3 
5 
On e . ſp 
ay 


Nid 
„ Baniſhment, tranſpdrtation, &c. 3 
* + Vide St. 12 and 13. W. and M. c. 2. 


bine euraid ſydd yn anrhydeddu brenhin; 
15 * ond brenhin rhinweddol ſydd yn eu gains 


; © brenhin yn ei goroniad, ond gan fod genyf ormod 
"7 1 0 ſylwiadau ereill mwy buddiol rr * ö 
8 gadewais hynny yn anghyfleus. 
Cymmaint ydyw parch a gofal y evfraith am 
unigol feddiant deiliad, fal ag ni chaniata y niwaid 
lleiaf iddo; er ei fod yn fudd i'r holl wladwriaeth. 
ped fai prif-ffordd newydd i'w gwneuthur trwy 
"6 | diroedd gwr unigol, er y byddai yn lleſol i'r holl 
YN Vlad, etto nid ydyw y gyfratth yn caniatau rr un 


r os n 
7 . ee 
Pt ni a at RS 7 e HR 
Mes c 


681) 
Nid coron o feini Fwerchfevt, na — 


Meddyliais unwaith oſod ymma eiriau te y 


=X dyn, nag amryw ddynion, yr awdurdod i' 


428 


E | gwneuthur heb genad perchenog y tir; ac nid 
bes allu i'w gymmell i ymadael a'i feddiant ond 
Z 1 gallu y gymmanfa ddadlyddiaeth, ſef y ſenedd: na 
L 4 honno ychwaith, oni roddir i'r perchenog yn 
Z 8 arian, gyflawn werth ei dir. Mae rhagoriaeth 
3 5 rhwng hyn a gorthrymder Gwilym y goreſgynur, 
3 5 yr hwn (fal y ſoniais o'r blaen) a anghyfannedd- 
add ddeng milldir a'r hugain o diroedd ei 
3 | "1 ddeiliaid, heb na thal na diolch iddynt. 

1 Pe dygwyddai rhyw ganlyniad mewn achos ; 
3 pwyſfawr, na of Gn y gyfraith yn ei gyflawn 
N 6 N egluro 


r 
— 
e 
Ns as 


——— R_ 


2. 
3 


Cs + 
Se Io 
n 


a — 
pre op 


UP 88 22 
— —— — 
3 3 = 


DO 
— 


AF 
1 
8 
15 
17 
4 
: 
3+$3 
L 


2 
oe 


. 
— — 


— 
ed 8 och 
„ N - 
— —ͤ— cy; 


2610. 16 
egluro, a bod y cyhuddwr neu y cyhuddol yn 


ammau ei fod yn cael cam, mae ganddo ryddid 


neu ian i ymbil y goruwch-lyſoedd am ſefydlu 
uniondeb rhyngtho a'i wrthwynebwr. Mae gan 
drigolion Prydain dri o ragorfreintiau, i achub 


eu Rhyddid a'u meddiannau yn anormeſol; yn 

gyntaf, gwaſtad gyfraniad cyfiawnder a diduedd 
 wrandawiad yn llyſoedd y gyfraith; o's metha 
hynny, mae gan y treiſiedig hawl i erfyn * . 

brenhin neu'r ſenedd am amddiffyniad: ac vn 
<p ddiweddaf, o's na bydd i'r gyfraith el noddi nag 
i'r brenhin wrando ei gWyn, rhaid iddo amdd- 


iffyn ei hun trwy arfogaeth.“ 


Mae 'r Erfymad am aum à ae * 

dywyſog a thywyſoges Orange, (gan yr arglwyddi 
a'r cyffredin) cyn eu coroni; yn diweddu yn y 

geiriau ymma, ® Ac y maent yn holi ac yn 
arddelwi, oll ac yn unigol, y cynnwysiadau, me- 
gis eu hawl diamheuol, a'u breintiau.” A_ 


goſodedigaethf arall ſydd yn hyſbyſu 0 Mai 


: ganedigaeth fraint y Bryttanuaid ydyw rhyddid eu 


crelfydd a'u cyfreithiau, yn ol priſ athrawiaeth y 


Syflredin gyfraith,” MOR odidawgrwydd ein 
„ deddfau! 


33 see Blackſtone's s commentaries upon the laws of England, | 


'4 Bill of rights, delivered to William and Mary, F eb. Iz. 
1688. 


t 12 and 13 W. and M. c. 2. 


"© ) 
deddfau! y rhai ſydd yn gyttunol 3 Rhyddid, os 


iwn arferir hwynt; os na chawn arferiad iawn o 


honynt mid adwacnom Ryddid; ac o's treiſir ni 
o'n Rhyddid, y mae ein cyfreithiau yn ddifudd. 


Edryched Bryttaniaid yn ol trwy ryfeddu, ar 
yroeſoedd aethant heibio, pan oedd y llywodraeth 


mor arglwyddiaethol; byddont ſoddlon a diolchont 
i Dduw fod Rhyddid wedi cyrhaedd ei gogoneddus 


ed a bod ganddi deml wedi ei hadeiladu 
mn Mhrydain, er gwaethaf cenfigen ei holl elynion. 

| Yn ol yr hanes yſgrythyrol, bu teml Solomon 
5 dan mlynedd cyn gorphen ei hadeiladu, y waith 
gyntaf; a'r ail waith yn ol dychweliad caethiwed 
Z plant Iſrael, goſodwyd ei ſylfaen yn yr ail flwydd- 


yn 0 deyrnaſiad y brenhin Cyrus oed F byd 3 5 16. 


ac ni orphenwyd hyd y chwechfed flwyddyn o 


I deyrnafiad y brenhin Darius, oed y byd, 3560 ſef 


44 0 flynyddoedd. Bu'r holl yd yn ymboeni 
ddeugain mlynedd efo thwr Babel; ond y mae 
tylfaen teml Rhydd:id wedi ei oſod ym Mhrydarn er 
ys agos chwe*chant o fly nyddoedd. Ac er bod 
= aml Ezra ddiwyd wedi bod yn y goruchwyliacth : 
erpryſuro yr adeiladacth, etto yr oedd y rhwyſtrus. 


| Samariaid, 


„This Darius, in whoſe reign the temple was finiſhed at ths 


ruſalem, was ſurnamed Hyſtaſpis; to diſtinguiſh him from Da- 


rius Cyarxes the Mede who took Babylon, as alſo from Darius 


| Notus, the ſucceſſor of Art. Longimanus: and likewiſe from 
Darius Codomanus, who was overcome byAlexander the Great. 


( 84 ) 
Samariaid, Babiloniaid ac Elamiaid, heppil Sanbalat 
a Thobia genfigenus wedi lluddias yr adeiladaeth 
cyhyd o flynyddoedd. Darllenir bod tros naw 


ugain mil © ddwylaw yn adeiladu teml Solomon; 


rhoddes naw can mil eu hoedlaua'u cyfoeth mewn 


enbydrwydd, wrth anturio ehangu muriau teml 
Rhyddid. Mae ſaerniaeth dynion celfyddgar 
mewn amrywiol oeſau yn ymddangos ynddi, 7 
naill yn ymorcheſtu i drechu y llall yn addurmad I 
ei cholofnau. Ei muriau ſydd mor ddurfing a f 1 
challeſtr;* canys cymmyſgwyd y ſimmant f à gwaed ; 
Xn. | Naddedigion, Cedwir yn un o'r yſtafelloedd Z 
amryw beiriannau, argraffau, yſgrifeniadau, ar 
fath, er coffadwriaeth i'r oeſau 3 dd@l o'r lleſol 5 
gynnorthwy à roddaſant tuagat yr adeiladaetn. : 
V ddangoſeg hynaf ydyw cyngrair yr arglwyddi 
yn y fl. 1213 i ſefyll ym mhlaid y deyrnas yn 
erbyn traha y brenhin. Yno y mae cynluniau 
 ©'rholl oſodedigaethau tegweddol,o'r ddeddf fawr,F 
byd weithred dilymad y brenhinoedd ; gwneu- 
thuriad y barnwyr yn anymddibynol, neu i gynnal 
eu ſwyddau tra yr ymddygont yn addas ;h diddy- 
; aa * credo arwaetafau cyfreithiol 
e vweithredoedd — _- 


1 + Morter, . 
+# Magna Charta. jt 
5 Act of ſucceſſion 12 and 13 W. III. c. 2. 
1 Judges made een Anno primo G. III. « C. 23. 


Ll 


( 8 ) 


weithredoedd i fod yn Saeſonaeg 1 yn lle Lladin # 
ac ereill ddeddfau lleſol at bryſuro yr adeiliadaeth. 
Gwelir yno hefyd areithyddiaeth neu ymddidd- 


anion ac ymgynghoriadau aelodau y dadleudy 


cyffredint y waith gyntaf yr ymgyfarſuont yn y 
fl. 1264. Llythyr yſgar y brenhin Harri VIII, 


a'r frenhines Catrin. Llythyr cymmun Torwerth 


VI, ond bod ei chwaer Mair wedi ei anffurfio. 


Hanes dinyſtriad yr anorchfygol Armada, lynges 
fedydd y pab, Adroddiad o arwraidd araith y 
frenhines Eli Cs: wrth ei milwyr ö . 


Tilbury. 1 


Mae yno reſtr 0 argraffau arwyr, a hanes eu 
buddugolianton o Fitz-Walter pen cad y breyron, 2 
hyd farwolaeth Hamden ddiyſgog. Mae yno 
reſtr arall o amddiffynwyr, heb fod a llaw yn yr 
adeiladaeth, o'r blaenor Monk yn lloſgi coel- 


certhi yn Llundain, hyd y dug Maliam ym mrwydr 


Culloden yn yr Alban. Mae yno ddarluniad 
| Wickliff ſeren ddydd y diwygiad. Goſodwyd yno 
unwaith yn barchedig ddelw Harri VIII, ond y 
monachod wrth weddio am ei enaid 0 burdan, 


dileuaſant ei enw o deml Rhyddid. 


Mae yno. yn neſaf bedwar 0 benau coronog 
oreli 


Law proceedings turned from Latin to Engliſh. 
I Houſe of Commons. 


11 would ſooner periſh 1 in the field of battle, than to ſee 


the ſlavery of my people.“ 


O 7 . m 8 1 — . 5 
N 1 * * — 1 * . © Rs 
R * 8 1 e e WY 3 * - N 1 A - 2 - * » : —_ 2 2 3 
2 7 nn ̃ ͥͤ⁰ , , . on A 1 N * n EY S - A oe ARS . ͤ 1K WAS? -— 
EE : : * 0 — 1 9 upper ed ion page, 252. lat ty oe FN 22! ͤ 8 rates, gn et i IDTETE GM - 9 2 FF ² 2x v ¾ !.. ů Ä 2 3 — 2 > 4 
4 1 _ l = yy . 8 >, 5 — 2 — © T4 "DIE 3 RC 25. IT os 2 3 * 2 TRE YE; / . 3 r II _—_ oY n & 22 bs : 
2 E Oe CN CE RES PEPE 5 F CC 5 ne = II bis, od mn raertl, > x a = ge Co aero aut ISS BEE r — 7 1 83 =: EEE, 8 RR 8 : : 
5 0 27 — — —— ” Go" rot 8 3:4. Wet 2 No ha 8 — 3 - 2 = _ ol : 8 a a . 4 2k 4 n 1123 — IN * r 2. „ 3 22 2 
3 . 3 = . p Nc ...... ao he (+ aig Rog i OS es NO | r — my - 8 N A no Gt ES ORE RES 7 ors SETS Rana en 8 — 10 3 * 
5:5 i Sue my gre WO ns ts g l N * 2 — nr. — r': e iD ou" : . 3 b J eee. 3 . REVVER 8 pts * — 
5 * 2 2 * = ISAs £ — - —— - > 2 & — 5 — — - EY . dd — * 
LEES ens 276— k 8 — g 
re 2 3 4) — — oy - — 
e 32 , : 7 . . 
, __ * P 


. 
EET: — — — — \ MS wa. gt) Io by x 12 — 5 * * es WT Is — 1 * « — 1 
. ͤ— tin a 3 > rake SP 
2 1 WY 8 - 4.25.44 * —— — * - — NE - K „ MP . b <1 
Ne r „ > _ * 1 — * . - - — 
7 n — 3 E - 7 4 « yt "— . - — « - neg 
3 5 X a> - . P a — — F — — * - ; 4 N 
Te en mY 
- 1 


—X C — 4 * 
— — 
1 — — 2 + - 2a +; — - 
=— m2, n Wann r — 
— — 2 Pn _ . 2 
— : 25 - 
. - — a * a 


- 


— ———— 


3 


g's — 


— —— iu — — 


PI 
. | — — 2 4 
_ wag 4 wer ff; te TGT, 3 Na 8 
. 5 : 
a " 2 
— IE — 


r 2 — 
3 „ USES» oboe — Wo. 


FOE ERS 
F 
5 


r 

„ * % Dies a 

S 
I A 


1 
| 
[4 


. 


Jorweth VI, Eliſabeth, Guihm III, a'i ddywedd- 


ol riain: ac yn yr yſtafell gerllaw, mae llun y 


frenhines Ann, yn derbyn goſtyngedig ddiolch- 


adauy caethion, pa rai a ryddhaſai o rwyf-longau 
Marſeilles. Sior II. ſydd yno hefyd, am ei doſturi 
eriſtianogol yn dirprwyo rhyddid caethion Mo- 
rocco. A Sior III, am uno i dori ymmaith am- 
ryw ganghenau o rwyſg y goron, à ocddynt yn 
fawru yn anghyttunol à phereidd-dra Rhyddid } 


gan gyſtadlu tair rhan b en 1 gyd . 


vyn waſtad. 


Uwch ben y khan 3 0? 1 aan ſydd 0 
gwynebu codiad ye.” | haul, y mae gorchudd : ; 
harddwych o waith cywrain, yn dryfrith o luniau 
cylgodaw] annirnadwy ond 1 feirdd a lluniedydd- 
ion; ac os na cheidw yr awenyddion hynny enw 
y deml yn eu cof, gallant ei chymmeryd yn 
| Ruferniaidd Bantheon, gan wee 7 gwrth- 


ddry chiadau. 


V gyntaf ddaw i'r 1 ydyw Rhyddid, yn 
debyg i wyryf ym mlodau jeuenctyd, à golwg 
Griol megis yn gwenu ar bawb o'i hamgylch ; 
ac yn dal yn ei hunllaw bais arfau Prydain fawr 
a'r Twerddon, ond y tair flour de lis ni dderbyniwyd 

yno etto: a'r law arall y mae yn cynnorthwyo 


Prydain i gynnal ei theyrnwialen, tra mae maſ- 
nach tramor a digonolwydd cartrefol yn bwrw 


: eu u tryſorau wrth ei thraed. AF r naill ochr = 


Ry ddid 


n 
N 


„ 


„ 
= 

8 * 
WE... 


RS 
2 
x 


Ryddid y mae aneirif o lyfrau ym mhoq cel- 
fyddydau, gwydrddrychau, nodgylchau morwyr, 


Jllongau maſnach a'r cyſryw bethau : o'r tu arall 


mae bwäau a ſaethau, cleddyfau, tarianau, gwa- 
ywffyn ac arfau tan ; rhai yn rhydlyd, heb eu har- 
feryd er ys cantoedd o flynyddoedd, ac ereill yn 
loywon, ac yn barod ar yr amnaid lleiak. Uwch 


"OF phen mae y ffurfafen ſerenog, a'r wybrenol 
redegwyr yn bwrw tremiadau mor gyfnewidiol a 


helyntiau dynol ryw, weithiau yn driongliad teg- 


| wedd, dro arall yn wgus gyferbyniad. Y byd 0 
dan, mewn cyſſwllt a Wawforwyn Y: ddacar, a 
chythryfwl y moroedd. Ond nid oes yno etto, 
na phlaned newydd* Hertſchel, na ſeren gynffon 7 
gau ſeryddwyr. Ni ddown yrhawg i ben à dar- 
* lunioy cwbl, canys fe weddai lyfr cyfan i hynny 
yn unig, felly mi af ymmlaen ar fyr. Yn neſaf at 
Ryddid, mae Heddwch yn hepian, ag angel 
uwch ei phen ag utgorn ar ei fant, yn barod i- 
rhybuddio. Yn drydedd mae Cyfiawnder a'i 
humaawn gydbwys glorian, a gorchudd dros ei 
= golygon, rhag gwyro barn; megis brawdwyr yr | 
3 Arevpagus gynt. T Yn bedwaredd mae Barn 4 
Ss „ chleddyf 


| . Quiet Sidus. 


1 + Areopagus, a ſtreet in Athens, where the impartial HAY 
from thence called Areopagitæ, ſat in judgment. At our Sa- 


viour's death, when the heavenly charioteer with-held his ra- 


diant beams from giving light to Adam” s ſinful progeny, who 


crucified 


by * r — 8 

3 E er nn of” a wr ld 1 0 4 FE + 1 

5 a * 5 4 2 »@ V oy 1 d 

It ea ͤ v7 . nn ... —— . =. 28k 78 Ws x 
4 = ng 2H er Re > — — — 2 "> ; - 1 

6 - 4 2 a — 7 RS - E. 
- 4 —_— ” ot cn A „ 4 — — 2 

w * — * — — 4 * 


r 
w : n 


— * 


8 : AS; — a : q ” 2 e M. 8 <3 * 
— 3 2 ET 20 ep; ˙ Wo oy ORR; — . 2 ob i DI ou Ie — 8 22 . — * — - - > . : 
2 * = K n * 7 . * e a 
th . * 4 Oe _ a 0 —_ . - - 
Sen > Bs r e 2 8 2 * * * - — 3 cs . A — 
n S 13 r —— a — 2 3 —— —- rp p 
- ah. - X 3 — 7 n _ — _ 5 ond 9 
2 1 8 5 nh * — a — . ans 2 4 2 * L 2 = — _ l jonny 
: —— b — 8 h 2 — 1 ＋ r . - — OR k : * _—_— * — * 1 n > * 3 8 

W ap-* + rr r. — a — 2 — — d * oh 5 —— * 2 * N — * * 

Zh — - * — — — — mY — > EY A " — - OT WY — 

— . 1 — I RT — — — - bn or — - - — 

- ———_ oor g * — — — — - 4 


( 88 ) 


_ chleddyf noeth yn un law, a changen 0 balm- 
wydden yn y Ilall. 

I ddiweddu mae delwau bendithion Rhyddid 

yn arwyddluniol“, megis colomen yn dwyn 


ymborth i gywion yr eryr: yr oen yn cyd-bori 


@rllew; rhianod dihalog yn tramwy yn ddi- 
drais trwy lu o filwyr. Aneirif ydyw addurniad- 
au y deml hon pe'u rhifyd oll, adeilad ddymunol, 


gwerthfawr i Fryttaniaid ; ond amryw o honynt | 


à haera fod yr adail etto yn anorphen, gan fod 


gorthrymder heb ei llwyr ddiddymu, a'1 deol o'r : 


ynys, ac yn feddiannol o ychydig o'n cyfreithiau, 


y rhai na fyn Rhyddid ymmblith ei deddfau. Ond 
gan nad ydwyf fi yn foddlon i addef fod y dem 
a gyfododd yn fy myfyrdod yn ben-agored, ſef 


heb orphen ei hadeiladu; rhoddaf genad ir 
gwrthddadlydd draethu ym mha ran o'i chyfreith- 


iau a'l Hywodraeth y mae Prydain yn fyr on 
Rhyddid (yn ei dyb ef:) a minnau a wrthddad- 


leuaf y gwrthddadlydd, a barned y darllenydd. 


 erucified the Lord of life; Dionyſius, one of thoſe judges, 


well knowing that the darkneſs could not be the effect of 


a natural eclipſe, exclaimed, Either the world i is at an end, or 
ebe God of Nature ſuffers.” Upon which (as is rationally ſup- 
| Poſed) the altar to the unknown god was erected, which St. 


Paul afterwards found, and converted the laid Dionyſius 10 


the Chriſtian Faith. 
» Hieroglyphically. 


3 
Ws. =: 


\ OE 


8 . . . 2 * 
W s Do r 
22 . 2 FEE 
„3 3 
D F . 
833 r SL 


"EI 


2% , 4 4 
N 1 4 
FREE 
G . 
PIT Be pt es 0 SS 
8 F 4 « 642 = 5 
J 
c / Re 5 
. Ne e s : 
a 2 


y * 8 Ix — 6 RY BE 5 
FF 5 
Lav : N * 1 5 


Y BEDWAREDD RAN. 


Ym mha un y mae cuynfanau Prydain yn cael eu 
byflyried: Sef maſnach yr Indiaid caethion—Y 
gyfraith he h Fr achos o drymder y trethi—Talu 

trethi a bod tan nawdd ly 2 Heute, ” ay dymunol 

x nag wo ag 


'2 Gurthddadl.. TN. araf gyfaill, dyrehefailt dy 
1 araith ar eſgyll gweniaith; 
. agree yn adiduedd, heb roddi gwrandawiad | 
ar y gluſt ddehau mwy nag ar yr aſwy. 
= Atteb, A draethais i yr hyn nid an wirion- 
S cdd? Neu à orchguddiais i 1 orthrymder, ag angyl- 
: 15 fantell Rhyddid? 
__Gwrth, Nid oedd dwyll yn dy e 
pan ddywedaiſt fod Prydain yn un o'r gwledydd 
ſydd yn mwynhau mwyaf Rhyddid, yn y byd; ond 
os dywedi ei bod mewn perffaith Ryddid, hudol a 
= gvenhieithiwrydwyt : canys mae pob dyn oddeall- 
= dwriaeth, yn hyſbyſol nad ydym ym mhob cilfach 
| 0 n * yn gb! ryddion, 3 
N Atteb, 


— fan A CE ne 


mae deiliaid ymerawdr Morocco yn gy dbwys a nyni 53 Bu 
yenghlorian Rhyddid. Os ydyw cyfraith y tir | 7 


wneuthur i ninnau. Vr ydym yn gwrando ar yr 
offeiriad yn gweddio, ar deilyngu 0's Dduwio! 
Fawrhydi, gymmorth a diddanu pawb a'r Hdd mewn | 


1 F 

Aiteb. Gwir yw 'r ddiarheb “ Drug pawb 0: 1 þ 
wybod.”” felly yr aneimwyth Fryttaniaid, yn eu I = 
meddyliau eu hunain y maent yn orthrymedig. n 
Myfi 4 draethais ryddid Prydarn heb ganfod achos =” x 
iddi gwyno ei gorthrymderau preſenol; yr hwn g 
y maent yn amlwg iddo, eglured hwynt. = 4d 
Gwrth. Gofidus gènyf draethu y rhan fwyaf gal- e 


arus 0'r teſtun, ond gan dy fod yn erchi, os oes c 
fodd mia wnaf it' gyfaddef fod achos i Brydain ö 4 75 
rwgnach ychydig; gan ddechrau yn un o'r ß e 


gweithredoedd ſydd yn dienwogi ein | Rhyddid Fr n 


fwyaf oll, ſefmaſnach y caethion Indiaid®: gweithred g 


ſydd braidd yn rhy doſturus genyf ei chrybwyll. . 


O! yr anian file inig à gynhwyſir ym mynweſau n 
trigolion Prydain; bro à elwir Gwlad RHHdid ? »y 


ond hyd oni ddiddymir yr arfer greulon hon, L 7 


yn caniatau y faſnach, ni ſaif hynny yn erbyn = 5 


_ eyfraith Dduw; canys Duw a roddes yr unryddid 


anianol i'r Indiaid a ninnau; ac yr ydym yn 2 Il 
arddelw crefydd yr hon ſydd yn ein dyſgu i wneuth- 
ur i ddynion megis y dymunem iddynt hwythau 


+: 80 


_— 
+ 


Perg. 


* African Slave Trade. 


601 


pergyl angenoctyd a helbu), a thoſturio wrih bawb 
d fo mewn eaethiwed a charchar. Vn ol hyn mae y 
maſnachwyr celyd galonau mor ryfygus a gwat- 
wor Duw, gan ddywedyd, MN: attolygwn iti ein 
gwrando Arglwydd trugarog. Gweddiwn na bo i 
ddialedd yr Hollalluog ein goddiwes: mae och- 
eneidiau a gruddfanau y caethion treiſiedig yn 
cythruddo nefo] doſturi i ddigllonedd. Mae y 
faſnach felldigedig hon yn arferedig yn Lloegr 

ery fl. 1562. O! gywilyddus weithred, gwneud 

maſnach o ddynol ryw : prynu a gwerthu ein cyd 
greaduriaid, heppil yr un Adda, Aa anwyd mor 
ryddion à ninnau. Meddai un Demas o'r maſ- 
nachwyr, gan ymorſoleddu yn yr elw: Ir. 
ydym ni, heblaw llenwi a'r Indiaid ein hardabedd a 
tramor ein hunain, yn gallu gwerthu lucedd o Ho- 
nynt i'r Yſbaenaidd orllewinawl India; gan ein bed 
yn prynu ac yn gwerthu ddeng mil ar hugain o honynt 
bob blwyddyn.” le eu caethgludo, y gwr oddiwrth 
ei wraig, a'r wraig oddiwrth ei phlentyn, a'u 
lIwytho yn y llongau megis moch; ac ymddwyn 
mor ffyrnig tuagattynt, fal y bo i un ran o dair 
o honynt gael eu gollwng oddidan ffrewyll eu cyſt- 
uddwyr cyn cyrhaedd y ſangre à benodwyd iddynt 
trwy angau creulon, a gyfiawn haeddai yr ens 
o gyflafan y gwiriomatd ; a'r ran druenus o hon- 
ynt à fyddo à chwythiad ynddynt yn ol cyrhaedd 
pen y daith, yw'r flinaf ei chynged; rhaid iddynt 
6 boenus 


( 92 } 


boenus dreulio eu gofidus ddyddiau mewn caeth- 
iwed gwaſtadol: rhai o honynt (fe allai) yn perch- 


en eneidiau cyfoethocach o rinweddau na'u mal. 
nachwyr anghriſtianogol, Er gwaethaf ymdrech- 


vyr Caerodornant®* a Lerpwl, a'u hareithwyr log 
yn y ſenedd; gweddied pob enaid toſturiol am 
_ ddiddymiad a dadwreiddiad yr arfer gythreulig 
ſydd yn waradwydd i'r byd criſtianogol, Pa aelod 
o'r ſenedd na ymegniai i adferyd i'r miloedd 
_ ©'i gyd-greaduriaid eu Rhyddid! y rhai ſydd 
- mewn cyſtudd calon Py e 0 mo a 0 
i ni ddaioni? ? : 
Atteb. Gwir _— mai arfer n ydyw 
gwneuthur maſnach o ddynol ryw, fal y tyſtiol- 
aethodd amryw ſenedd-wyr yn y gymmanfa; ac 4 
1wyddaſant gan belled, à bod aw durdodawl orchym- 
myn wedi ei gyhoeddi, na chaniateir tan boen 


mawr ddirwy, i'r maſnach-7yr Iwytho ond nifer 


penodol yn yr un lleſtr, ac na feiddiant arfer ond 
longau bychain: a bod gwobr wedi ei ſefydlu 


ier maſnachwr a fyddai a'r nifer leiaf o'r caethion 


wedi meirw, ganddo yn y fordwyad. Yſtyr gan 
hynny, fod y gyfraith wedi eſmwytho llawer ar 
F caethion, o ragor y dull y darluniaiſt ti eu tru- 
eni; ac y mae y ſenedd yn y cyfarfod prèſenol, yn 
bwriadu yſtyried ymmhellach y'nghylch eu troſ- 
glwyddiad, ac fe allai y llwyr ddiddymant 


y faſnach. A phe'd fai y morwyr a'r ſwyddogion 


5 yn 
2 Briſtol. 


. 5 


1.0) - 
yn ymddwyn yn dynerach tuag attynt, ac efangyl- 
wyrei dwyniwybodaetho'r gwirDduw ; dedwydd- 
ach à fyddai y duon Indiaid, na bod yn eu prif- 
wylltineb yn lladd ac yn bwyta eu gilydd. Bellach 
dos ymmlaen : a thraetha ö grwgnach neſaf ſydd - 


dy flino. | 
Gwrth. Mae cyfreithiau Logr naill ai yn can- 


iatau, ai yn gorchymmyn ;' ymmhlith y ran 
ddiweddaf ni fedrai dynu allan yr un mor wrth= 


wynebol i ryddid a'r gyfraith hely. 


Dyn yn cael ei ddifwyno 0'1 Ryddid, ſef ei ei 
anedigaeth fraint, am na threfnodd rhagluniaetn 
iddo ef berchenogi etifeddiaeth 0 Ds neu ddau 


o bunnau yn y flyyddyn. 


Anghyfaddas,“ y gelwir y a A ac ni 


chaniateir iddo gadw yn ei feddiant un offer 


| byſgota, er ei fod heb ei harfer; ac y mae ty y 


cyfryw (yn ol y gyfraith) yn ddaroſtyngedig i 1 gael 


ei chwilio y nos cyſtadl a'r dydd: ac o's ceir 
yntho ryw befh tebyg 1 irat ychen à rhawn march 
avrthi dyna bum punt o ddirwy ; os medd mul 


Haclar gymmaint ar ei helw. 


_ Gwir yw'r ddiarheb fod y du fr yn loywach my 


15 Hynon nag yn y ffrud. Felly nid wyf finnau yn. 
_ deall fod y gyfraith hely wreiddiol mor gaeth ac y 


mae rhai ſwyddogion yr heddwch (à rhy brin o 
gyfiawnder) yn ei harfer yn y cyflawniad; canys 
5 - 5 nid 


#* Unqualified, 


8 93 7 8 
467 3 e n 2 4 
2 3 a 
7 5 iy dad ty 92 3 2 
* 


r rer 2 et r r 
Who n L r 2 2 rn - OWE. p 
3 rn F — 9 - * 


# 
{7 
* 
1 
8 
4 
oy. 
1 
1 
3 * 
1 1 
BF 
T8 
1 
61 i 
2 0&4 
7 : 
Ma 
x 
3 & 1 
2F4 = - 
17 ny 5 
14 
1 4 
„ 
2 al 0 
, 8. Ut * 
$$ 1h 
134 


2 rene SED = 2 „ Fe: 2 LES 


6 ap n 925 
Sat RE * 4 a 


on RGA. 5 


: a; et . 
- . ——_— - * be 
E — —— 


424 We — 2 ts 


ea. 
n 


= — OY n — 
r —— ad hen . WTI "LOIN 


JOSE r ann OH i Raby 
> ** 4 ou Ih RY „ * * 5 
2 : > I'S — Gi lt Ba — — 


r +. 


BS reer ads 
> Ix SD SID ba < Zee ä 
EEE AR: R ww 3 — Go 
— 


c « 4 o 
WAFS ot nt i 


7 7 
1 RY S 


TY FUG 


. Þ * — a 4 = — — 
x - * * » 3 „ 
na . 4 . — * ＋ 5 * . 
> , as #6 
4 1 > © —— . es. —2 <a A 
* 3 _—_—— 4 . pad wy 6. 
— ——— r or a , . os enanttics cd ds 


694) 
nid ydyw cadw cyflegr* yn unig, heb ei arfer, yn 
ymddangos yn y weithred: f er hynny, un ai y 
mae bathdy cyfreithiau yn nes na Llundain, neu 
mae gan rai ſwyddogion gyfraith o'u gwaith eu 
hunain; pan allodd ſwyddog parchedig o ſwydd 
Ddinbych fy nu yr holl gyflegrau trwy dri phlwyf 
ogylch, pa rai oedd geidwadaeth tai rhag anrheith- 
wyr lladronllyd, ac hefyd ffrwythau y ddaear 
rhag chediad yr awyr. Terfynaf y gwynfan hon 
1 'ngeiriau Selyf : * Llawer o ymborth ſydd ym maes 
4 Hlodion: ond y mae d ddinyſtrir o eiſiau barn. 
Ai am y eyfryw y dywedodd Voltaire? 
HDeduydd d Hddent pe baent ddylluanod, caent 
hedduoch i i ymborthi ar eu liygod mewn ceubrent,” 
Atteb. Oni bai fod llinyn gwahaniaeth vedi 
ei dynu rhwng gwyr cyfaddas (fel y geilw y 
gyfraith hwynt, ) a'r is-ddeiliaid, yn achos helwr- 
iaeth; byddai ychwaneg o dylodi yn y wlad. Er 
bod ehediad yr awyr, gwylltfilod y maes a phyſgod 
; yr afonydd, yn ol deddf anian yn gyffredin i 
bawb; etto fe enillai diwyd lafurwr fwy wrth 
ddilyn ei alwedigaeth, nag yn eu hymlid hwynt. 
Cymmaint ydywawch rhai ynfydion i'r fath ſegur- 
lafur, ac ty treuliant eu hamſer yn ymlid gwynt a 
ON 1 e 


* Cyfegr, a gun. 


+ 2 Stra. 1098. Burn, 511, 14 Vin. Abr. 3 Andr. 225. Ses 
Dan, 385. pl. 9 


698 


gwyddau gwylltion, (chwedl Gwion® wag fol) a'u 
traced trwy eu heſgidiau, a'u teulu gartref ymmron 


newynu o ddiffyg y bara a ddylent ei ennill trwy 


lafur eu breichiau. 
Gwrthadl, Mi a welaf mai ofer 1 d gof yn 


ei efail ; pe bai cy freithiau creulonafy dwyreinfyd 


yn arferedig ym Mhrydazn, ti a feiddit eu ham- 


ddiffyn gyda chymmaint o anweddeidd-dra, ac i 
minnau haeru fod y gigiran loywddu yn n 


wen. 


yr haul trwy ddrws, corn mwg neu | ddrylliedig 


barwydydd ei fythdy; ffeneſtr, fe allai ni fedd ar 
ei drigfan. O rhyfedd! na fedraſent ddyfalu 
rhyw enw arni heblaw treth y goleu; treth ar uno 


fendithion Duw. y peth gwerthfawrocaf a rhy- 
feddaf yn anian; merch hynaf y creedigaeth. 


Os credwn yr yſgrythyrau, mae yn ddiammau 

mai ar law Duw y mae rhoddi ac attal, cynddelw, ; 
bywhaad a phrif-arferiad ein golygon; ped 
ymvelai a'n teyrnas (yr hyn gweddiwn na wnel) 
à thywyllwch megis yr Aiphiiaidd, byddai raid 
diddymu y dreth: canys nid oes fodd trethu y peth 
nad ydyw. Hon yw'r dreth ſydd a mwyaf o 
IS, | 


> 0 y llywodracth ryw ffordd * 
drethu rhyſedd ac afradlonedd balchder a gloth- 
ineb, yn lle goleuni dydd! Gwrengyn llafurus yn 
gorfod talu chwe' ſwllt yn y flwyddyn am lewyrch 


— — ———_ ppp — 


— 
—— — — — — —- — — oEHcr 
* 

* 


S 2, 


rwgnach yn ei herbyn o'r trethi oll, canys yr 
ydwyf yn coelio y byddai y wlad yn fwy boddlon 
i dalu treth am eu dannedd yn eu penau, nag am 
oleunidydd: ac nid am oleuni dydd yn unig, yr 
yaw yn gorfod talu, ond hefyd am oleuni can- 

wyllau ; nid oes ini felly yn awr, ond a 
fer a lleuad“ yn ddi-dreth. 

Atteb. Cvſg enllib, bydd eſmwyth a 887118. 5 
mai nid yn uniawngyrch ar oleuni dydd y rhodd- 
 wydy dreth; ond dull 1 waſtadhau pwys y deyrn- 
gd yn ol gallu y trethiedig : canys po amlaf y. 
| byddo ffeneſtri ar lyſoedd boneddigion, mwyaf o 
dreth à ofynir: codiad y dreth ſydd raddol * 

Ta os —y ffeneſtri fal — RD 


"I 
if 
[ 
{ 
| 
. 
Fi 
Io 
4 
1 


Rhif 7 ffeneſtri. 5 Caſyliad y dreh. 

* . 

. Rs 1 

„ — — = 6 4 „ 
4: 
180 ag achod — 


— 713 


. 2.11.0. 


Mae y wladwriaeth yn lawn o eſe diachos, 

ffuantus, tarddiadau anwybodaeth ac anyſtyriaeth; 
ac er muyn tawelu F: Srugnachue ddadwrdd, - 

Rs 1 cymmwys 

C Alluding to Sir Richard Hil excellent ſpeech i in the 


Houſe of Commons, on the As * * window-tax, 
in n the year 784. ; = 


RL EX 
cymmwys à fyddai egluro ychydig ar anſawdd y 


trethi a'r achos o honynt. 
Mae 'n rhaid addef fod y cyllidau yn drymion 
aun, Thai o honynt yn rhy anghyttunol à thym- 
mer gwlad rydd; ac yn cy rhaedd trwy Brydain fawr, 
gan drethu tros ddeg a deugain o amrywiolion 
bethau maſnach, heblaw ſwrn riſedi o gyllidawg 


 genhadau?*. FM rhai'n ynghydyny fl. 1765 a 


rifwyd yn. ſaith myrddiwn, faith gant a deg a 


deugain o floedd o bùnau; y rhai bhyn a elwir ; 
trethi gwaſtadol neu barhaus. Ac yn ychwaneg N 
o o drethi blynyddawl, ſef y dreth fawr, a threth y 
brag, dau fyrddiwn dau gant a deg a deugain 0 


filoedd. V rhai'n ynghyd heblaw traul y cyn- 


nulliad, oeddynt ddeng myrddiwn, neu gan mil 
ganwaith droſodd. Ond y mae y deyrnas yn awr, 
yn talu hyn, ac yn rhagor i 1 wyth myrddiwn arall 

bob blwyddyn, heblaw degymau, trethi ſwyddol, a 
phlwyfol. Haerwyd mewn hortaidd enllib+ eu 
bod yn y fl. 1775, ynghyd a thraul eu cynnulliad 

ynghylch pymtheg myrddiwn; a bod bynny 

cymmaint a holl arian bathol 7 deyrnas, pe 
rhwyſtrid y papurol gymmeriad. + Mae rhai o'r 
cyffredin bobl mor anvybodus, à meddwl mai 


awdurdod y brenhin ydyw codiad y trethoedd; 


a chrachefn eu treulio fal y gwelo yn orau : gvir 
03; 1 . 


Licenſes. i See Dr. Price on the American W ar. 
t er currency. 


n 
e 


—— 


[aſe 5 
err r e 


* ts 8 — = 1 Pe 
ERR wo En EE 


N EC Rn . *%; 


= 


— Ch PER - x56} 
5 2 2 1 e 


Mr et 


e 
— ———— —— — 
„ 2 k 


q__ 


en — Loans 
= Res 7 2 — os 6 


r 


— x 
+4 " 


— 


—— 


1 — 


_ 
——— 


2 
** 


— 
Lie +a . 


— — 2 — 
— — —. 


r 


ere We 


( 98 ) 


| yw, fod yr awdurdod honno gan amryw frenhin- 
oedd, fal y mae gwaethaf i'r deiliaid ; ond tyn- 


| wyd yr awdurdod oddiwrth frenhin ths er y 
fl. 1297. A gwybydded yr anwybodus, nad 
oes awdurdod 1 drethu deiliaid Lloegr heb gania- : ; 
taad y ſenedd, a elwir, dadleudy y breyron, a =, 
dadleudy y cyffredin ; mae aelodau dadleudy y ; 
cyffredin i gyttuno a'u gilydd yn gyntaf, ai ydyw 4 
y trethiad yn deg ac angenrheidiol anhepcorol? 4 
O's cyttunant, fe anfonir eu bwriad ſefydlog i 4 
| dy yr arglwyddi, ac wedi hynny i'r brenhin : 4 
deallwn wrth hyn fod yn angenrheidiol i ddeu-dy 5 
Yy ſenedd, a'r brenhin, Tod o r un feddw] cyn y S 
gellir mynu treth oddiar un deiliad: deallun x 0 
helyd 1 mai y 'ngallu y dadlyddion cyffredin | ymae M8 1 
rr awdurdoc mwyal i i drethu, canys hwy allant 7 1 
wrthod y cwyn gan gynted ag y dygir iddynt, aa 4 
yno ni byddai gan arglwyddi na brenhin 12 0 = 
awdurdod na'r bobl gyitredin. 5 5 
Curlſiadl. Pwy ydyw aelodau y dadleudy cy- 
ffredin, ſydd a- r gallu 5 o drethu y dnt yn | 
cu meddiant ? is . - 
Aiteb. Dynion à etholwyd gan wyr eu perth- i 
ynaſol wiedydd | | gynnyrchioli droſtynt yn y ſen- 1 
edd, i ddadlu yn cu plaid, ac i edrych am farn a - 
chyfiawnder i'r deyrnas yn gyffredinol. Mas Mi. 
gan bob gwr rbydd, pob un o berchen dwy bunt 1 : 
yn y flwyddyn o dir, hawl i ddewis y cynnyrch- — l 
. RG iolvrz 


iolyr; mae felly hawl ym mhob plwyf, oes ym 
mhob tref ddegwm i ddewis gwr call, cydnabydd- 
us à chyflwr ei wlad, i ddadlu yn ei phlaid, a phe 
bai modd, i oftwng y trethi, Bellach mae yn 
eglur mat y wladwriaeth ſydd yn ei threthu ei hun, 
ac nad ydyw y cyllidau yn orthrymder, ond 


yn eu perthynol gynnyrchioluyr. 
= Nidwyth etto wedi boddloni meddw] y tuch- 
= anywr, ſydd yn fibrwd anfoddlonrwydd, eiſiau 


trethi yn myned bob blwyddyn; rhag ei fad yn 
| talu chwe'ſwllt neu faith heb achos am danynt. 
Yr ydwyf yn barod i roddi i i'r cyfryw bob bodd- 


aeth, o'i Ryddid. 


deyrnas, mae yr holl drethi parhaus wedi eu 


Iwyddogion yn gorfod llogi arian i aros y trethi 


dechreuad yn nheyrnafiad Harri VI. 1430. 


ond hwnnw a dalwyd yn ol, a'r ddyled breſenol 3 a a 


gafodd ei chychwynfayn nheyrnaſiad Gwilym III; 

deallir fod Iago II, y brenhin rhagflaenol wedi 
= ymado a'r goron, ac 0 herwydd ei fod yn goledd-. 
wr pabyddiaeth, deffroawdd y e i ofalu 


ewyllyſgar roddion, trwy gydſyniad y wladwriaeth 5 


iddo gael gwy bod i ba le y mae y deunaw myrddiun 


lonrwydd yn fy. _ tuagat el 1 ddwyn 1 I wybod- 


Yr achos cyntaf : a'r r mwyaf hefyd, ydyw 0 1 
wydd bod cymmaint o ddyled ar lywodraeth y 


gwyſtlo gan y ſenedd, ac yn fynych mae y pen- 


ir tryſordy. X teyrnaſol ddyled a gafodd ei 


am 


c 2 ———ͤ—— — 
enn ——— __ rr * — 9 | * RE 
2 ont rn, ed 2 . + 8 5 Sa 

e 7 - O 4 3 7 £3437 — 


N er 4 8 
a 


r Eat the 


_— 
a Ines 
* ? 
— 


. 
* 


n 


— na 
3 


* 


4 
— 


. 
r 
PP ET att 
91a ow = — — 


* 
8 
— * 


—— 


FE hr 25%: 
n l * 8 — 


8 — 
—_— 


as © + < 


— 
nn ao — wer > 4 
— — — TLY - wy 


am ddiogelwch eu Rhyddid, trwy wahodd Gwi- 
lym III (y pryd hynny tywyſog Orange, ac à oedd 
briod a chwaer y Frenhines Ann) 1 1 gymmeryd 
meddiannau o'r deyrnas weddw. A thraul ei 
| ficrhaad yn y lywodraeth, a choſtau hir ryfeloedd 
yn amddiffynyr Holandiaid, ac er lleihau arglwydd- | 
laeth Ffrainc, a chynnal rhyddid ardaloedd neill- 
duol yr Ellmyn, a chaſgliad yr holl goſtau 4 
redodd i rif anghy ffredinol: a rhag y buafai treth 
ry drom yn perl cythryfwl ymmblith y deiliaid, 
po meddyliodd y teyrnaſol oruchwylwyr yn gall, am 
fenthycio arian i dalu y coſtau, a chodi dim mwy ; 
o dreth ar y deiliaid nag a waſanaethai 1 1 dalu log 
d 6 arian a a fenchyeivyd. 


a bunau 
Ac lh y Udyled SE” yn y A. 1697 oedd 5; oo, oo⁰ 
Yn * 1 1717, chwanegwyd 1 — 46,603,100 
In 1747 i 64,593,797 
Vn =: 2 0207: hho: 74. 80, 886 

Th e 4 110,603,836 
— 1772 1 127,497,619 

| Vn Mchefin 1777 yn 2805 1 136, 000,000 

Yn Tonawr "Þ I.E. 247,320, 921 


| Blynyddaw! log pa un oedd yn rhagor 1 wth myrddiwn, un 


Cant a deg a deugain o filoedd, dau gant a naw a thri ugain O 
bdͤnau ) — — 8,150,269 


rbyn y rhoddir at 8 itt goſtau 8 
wyth y brenhin, a mawr rif ei hiliogaeth, 
3 yr anrhydedd a'r urddas Ls adyledus } 


_goron | 


( 101 ) 


goron Prydain, cyflogau yr uchel ſwyddogion, 
milwyr a morwyr, ac amryw bethau traulfawr nad 
bes achos i mi wybod yn fanyl am danynt, geill un 
cibddall ganfod fod ogylchedd deunaw myrddiwn 
trethi yn fynych ar y lleiaf. 

Mae trethiad cymhedrol yn magu dinypdreydd 
ac ymroad 1 lafurwaith yn y deiliaid, ac os dodir y 
trethi ar offery nau balchder a gormodedd, mae yn 
aneirif les i'r wladwriaeth : canys pe byddai cwrw 
Ar Indiaidd fyglys* yn ddi-dreth, by ddai tylodi a 

drygioni wedi llwyr ddinyltrio y rhan fwyaf o'r 
gwerinos. Gorau pa ddrutaf a phellaf o gyrhaedd 
os dynion y byddo pethau niweidiol iddynt, heb tod 

yn angenrheidiol yn ymbarth nag yn wilgiad, 19 28 
1 byddo gwlad yn llawn o drigolion diwyd, 2 
Z lafurus, tra dyfal ym mhob maſnach, nid ydyw 
trethi ond beichiau hawdd eu dwyn; fal y tyſtia 
Athens, Tyrus, ac ereill leoedd gynt, ac yn. breſen- 
ol Genoa, Venice a Holland; er nad ydyw y 


gwledydd yn ehang nag yn firwythlon 1awn, a'u 


trethi yn drymion ryfeddol, etto y maent (yn : 
enwedig Holland) yn gyfoethogion. Er bod 
trethi Lloegr yn chwanegu bob blwyddyn, er 
hy nny mae ei thrigolion a'l maſnach yn cynyddu 
beunydd; tyſtiolaeth hy nod o hynny ydyw ſydyn 
Ehangiad ei dinaſoedd a'i threfydd; rhyteddwn 
Y fath borthladd enwog _ Le'rpwl, f dywedir 


ei 


Tobacco. Liverpool. 


A ( 102 ) 
ei bod yn cynnwys ynghylch 80,000 o drigolion, 
ac nid oes nemmavr o flynyddoedd er pan ydoedd 
ond treflan berthynol i blwyf arall. 

Ni addylem ymoſtwng ac uſuddhau i oyfreith- 


iau ein gwlad, ym mhob achoſion na fyddo yn 
perthynu i'n cydwybodau ; canys ni a welwn na 
ddarfu i'n Hiachawdwr, yr hwn oedd reolwr nef a 


dacar ddirmygu talu treth. Ac erbyn yr yſtyriom 


yr aneirif draul aeth i gynnal y rhyfel yn America, 
talu cyflogau i filwyr o'r Elmyn,* ymbortb, 
_ dillad, a milwraidd armerth, a'u cludo cynnifer 
0 floedd o flldiroedd hyd y cefnfor, a gwrthſefyll F 
5 galluoedd Efrainc, Yſbaen, Holland, a thair talaith 
ar ddeg y gwrthryfelwyr (a phe'd fawn yn yſgrifenu 


yn null y Bardd cuſg, mi à chwanegwn attynt 


| Rufain ac Ufern) am naw mlynedd ganlynol ; yna 
diolchem i Dduw am ein gwaredu o ddwylaw | 
cynnifer o elynion, a chadw ini yn ddifriw ein 
Rhyddid, ond yn unig dalu ychydig yn rhagor o 
dreth ; achydnabyddwn ein hunain yn ddedwydd, E 


fod ini frenhin i' w ofni o ran ei awdurdod, ac 


i'w garu o ran ei ddaioni a't addfwynder. Heb. 
frenhin ni byddai iawn drefn ar Iywodraeth, ac 


p heb lywodraeth ni byddai Ryddid. 


Cyrus frenhin Perſia, ermwyn meddu ſerchiadau 


u ddeiliaid i hoff eme 4 wageth Gdedar 
 ſefydlog, 


_ * Heſlians in the Britiſh pay, during the American war. 


3 

2 0 

3 

| 5 | { 10 
3 
2 
> , 

— 9 


SS 4 
py 37a 

; 8 3 

5 f - 

+ "FE { 
* 

© . 

I 

* 


nid 
ch: 


1 

ſelydlog, bod anllywodraeth“ i fod mewn rhwyſg, 
am bythefnos yn ol marwolaeth un brenhin yn 
Perſia, eyn dechreuad rheolaeth y neſaf; ac yr 
oedd y deiliaid yn flinach o'r bythefnos honno, 
na deng mlynedd tan achles Ilywodraeth gyfrei- 
thiol : canys yn yr amſer hynny o anllywodraeth 
nid oedd ond y trechaf treiſied, heh na choſp na 
chamlwrw,t y grymuſaf o nerth oedd y boneddic- 
af yn ei feddvl. 

Nid ydyw Prydain etto wedi i Ulvyr anghofio * 
ddeuddeg mlynedd dan lywodracth Cromwel a'ĩ 
= annhebygol fab; dedwyddach yn ei feddwl 2 
1 ddylai pob Bratton fod i dalu ei gyfreithlon gyfran | 
or deunaw myrddiwn_ trethi, gan ei fod dan ; 
nawdd ac achles y gyfraiih yn gyfranol o'r cyM- 
= redin Ryddid ; na bod yn ddi dreth, (yr hyn a 
! gyfrifai carl yn ryddid fwyaf oll) ac yn ddaroſtyng- 
» edig 1 golli ei holl eiddo hanner y dydd, a chael 
e ddanfon at ei dadau cyn ymachludd haul. Ac 
pyſtyriwn, os ydym ni yn yr oes breſenol, yn talu 
llogau dyled ein cyndeidiau, ſef deiliaid a chyd- 
oeſwyr Gwilym III. hwy adawſant ini yn yr oes 
honno, ac y mae yn parhau etto, ddifai taledig- 
aeth; a mwy nag a dal trethi yr holl tyd, ſef 
Rhyddid grefyddol: gverthfawrogrwedd pa una. 
egluraf yn y ran ganlynol. 


* Anarchy. + Forfeit, 


55 derfyſgwyr: ond y mae Rhyddid grefyddol yn 


V BUMED RAN. 


RHYDDID GREFYDDOL. 


_ Eidarluniad—Mewn eithaf caniataad yn Mhrydain-- 
 Erledigacthau, eu hanes o'r cynſyd—Ofergoelion 
_ egltoys Rhufain — Ei chreulonder yn ychwil-lyſ dd 
—Dechreuad Rhyddid grefyddol ym Mhrydain— 
Ei chynyddiad— Anweddeic druydd amryw or rha: Wer 
fad yn ei mwynhau—Caethiwed Criſtianogion yn 5 1 

ardaloedd y Tur ciaid—Cwynfan, o ran lleied 1 . 
y ee vn 0 byd. 


M Rhy -ddid whndiricethol- yn Aigen ini 
474 ein hoedlau a'n meddiannau yn ddidrais, 
oddiwrth ormeſol furiadau gelynion, a chynhenus 


caniatau ini y rhagorfraint o addoli, clodfori a 
- gwaſanaethu ein Duw yn gyhoedd, ac yn ol y 
ddull ar modd y mae ein cydwybodau yn peri 

ini gredu ſydd fwyaf derbyniol ger bron gor- 
ſeddfainc ei drugaredd cf. 

Nid ydyw yr anllythyrenog, yn yr oes "TY 
deimladwy o fendithion Rhyddid grefyddol ; 


canys 


( 105 ) 


canys hwynt huy s a anwyd ac 4 ddygwyd i i fyny 


tan achles ei chyſgodiad, heb i wres erledigaeth, 
na rhuthrwynt cymmelliad erioed gyfhwrdd & 


 thynerwch ei cydwybodau: nac erioed ddarllen 
haneſion caethder y prif oeſoedd, na thrueni trig- 


olion gwledydd pellenig yr ar hon. I'r cyfryw, 
y rhoddaf yr eglurhaad canlynol o gaethiwed yr 


eglwysmewn ardaloedd tramor, a'r gorthrymder yr 


aeth hi tanodd ymma ym Mhrydain, a'r rhyfedd- 
ol a'r Heſol ollyngdod à gafodd yn nheyrnaſiad 


Gwilym III. Yna fe ä wel y gwrthnyſig, i ddyl- 
ed y deyrnas yn y dyddiau hynny, brynu ini eti- 
feddiaeth o werthfawrogrwydd annrhaethol ; ni 
ddylem rwgnach ymadael à lly graidd Fammon, ya 


bh gyfnewid am gynneddfau nefol Seraph. 
| Sattan oedd yr erlidiwr cyntaf, Cain oedd yr 


ail, à genfigenodd wrth burach grefydd ei frawd 
Abel. Wedi hynny, eglwys Dduw ymmhlith plant 
Tfrael a erlidiwyd yn greulou gan yr Aiphtiaid, 
Philiſtiaid, Ammoniaid, Arabiaid, ac AHriaid; 3 1 5 
Macabeaid gan Antiochus Eprphanes : a phan ddaeth 
Criſt i ollwng ei eglwys oddidan gaethiwed y gyf- 
vx raith Tuddew:g, i Ryddid a goleuni Efengyl tang. 
= nefedd, erlidiwyd ef a'i ddiſgyblion ſanRaidd i 


N farwolaeth. Yr IJuddewon oeddynt flaenoriaid yn 
Y n a'r cenhedlig Baganiaid a chwan- 
egalant 


n 


* 14 * 
A > oh hs 


ail" 
* A = * 
1 no we afx ws $7 ow 
Wy — 5 228 og = 4 
ay een 2 on 3 — tn St — 2 83 
"ns _ — _ * 3 
— _— — * * - * 8 — 


1 * * * 
— . as 
* — 
1 — - 


» 
2 
is; 
8 
as Fo 
PE 
Wh; 
85 wor 
* 
7 
5 


Y BUMED RAN. 


RHYDDID GREFYDDOL. 


it 
ES 
at 
* «<< 
2 
1 
8 
3 
188 
SO 
N 
toy. 85 1 
RT 
8 
Se 
Se: 
3 i 
yh 
85 
Fs ; 
MEE! 
* F124 
N 
* 2 N 
5 
wo 


Ei lurlmiad Neun * ee ymMhrydain-- 3 
_ Erledigacthan, eu hanes o'r  eynfſyd—Ofergoelion | || 
_ egltys Rhufain—E: chreulonder- n ch] dd 
— Dechreuad Rhyddid grefyddol ym Mhrydain— 
Ei chynyddiad— Anweddeiidruydd amryw 0*r rha £ 
. In ei mwynhau—Caethiwed Cr iſtianogion »Þ 2 
ardaloedd y Twrciaid—Cwynfan, 0 ran lleied 0 . 
2 nn, vn ny Ca E 5 1 . 


Mir! Rhy did wadwrizethol yn 3 in | 
ein hoedlau a'n meddiannau yn ddidrais, 
oddiwrth ormeſol fwriadau gelynion, a chynbenu| | 
derfyſgwyr: ond y mae Rhyddid grefyddol "i 
canjatau ini y rhagorfraint o addoli, clodfori 4 if 
5 gwaſanaethu ein Duw yn gyhoedd, ac yn ali 
1 ddull a'r modd y1 mae ein cy dwybodau yn pen 
ini gredu ſydd fwyaf een ger bron gory 
ſeddfainc ei drugaredd ef. 3 
Nid ydyw yr anllythyrenog, yn yr oes | hon 
| deimladwy 0 fendithion Rhyddid grefy ddol| 


can 


1 


canys hwynt hwy a anwyd ac 4 ddygwyd i fyny 


tan achles ei chyſgodiad, heb i wres erledigaeth, 
na rhuthrwynt cymmelliad erioed gyfhwrdd a 


thynerwch ei cydwybodau : nac erioed ddarllen 


haneſion caethder y prif oe ſoedd, na thrueni trig- 


olion gwledydd pellenig yr awr hon. I'r cyfryw, 
„ rhoddaf yr eglurhaad canlynol o gaethiwed yr 


eglwys mewn ardaloedd tramor, a'r gorthrymderyr 


aeth hi tanodd ymma ym Mhrydain, a'r rhyfedd- 
ol a'r Ueſol ollyngdod à gafodd yn nheyrnaſiad | 
Gwilym III. Yna fe awely gwrthnyſig, i ddyl- 
ed y deyrnas yn y dyddiau hynny, brynu ini eti- 
feddiaeth o werthfawrogrwydd annrhaethol; ni 
ddylem rwgnach ymadael a llygraidd Pammon, ya 


gyfnewid am gynneddfau nefol Seraph. 


Sattan oedd yr erlidiwr cyntaf, Cain oedd yr 
all, à genfigenodd wrth burach grefydd ei frawd 
Abel. Wedi hynny, eglwys Dduw ymmblith plant 
Iſrael a erlidiwyd yn greulou gan yr Aiphtiaid, 


Philiſtiaid, Ammoniaid, Arabiaid, ac Aſſyriaid ; 7 
Macabeaid gan Antiochus Epiphanes: a phan ddaeth 


Criſt i ollwng ei eglwys oddidan gaethiwed y gyf- 


raith Tuddewig, i Ryddid a goleuni Efengyl tang. 
nefedd, erlidiwyd ef a'i ddiſgyblion ſanctaidd i 


= farwolacth. Yr Iuddewon oeddynt flaenoriaid yn 
| v galanaſtra, a'r cenhedlig Baganiaid a chwan- 


n 


P 


F 
egaſant echryſlondeb y gyflafan*; y rhai'n & 
ferthyraſant eu miloedd, a'r Mahometamaid eu 
myrddiwnau! Ac yn ddiweddaf daeth Babilon 
fawr, mambuttain y ddaear, i feddwi ar waed y 
ſaint; gan deyrnaſu ar frenhinoedd, pobloedd, 
torfeydd, cenhedloedd ac jieithoedd y ddacar; 
cymmeraſant eu tywyſo ganddi, trueiniaid oedd- 
ynt, deillion, heb weled, annoethion heb yſtyr- 
ied ei bod yn eu harwain i ddiſtryw : difuddiwyd 
| hwynt o'u ſynwyrau, pan goelient gynnifer o 2 
draddodiadau celwyddog, cywilyddus, e 
edi ig braidd gan blant ſugno. . 2 
Heretic oedd pob un na choeliai, yn gyntaf, =_ 
fod y pab yn weinidog i Griſt, yn ddilynwr St. 
. yn ben ar holl eglwyſi Credt, ac ym- : 
mhellach na bynny, yn anghyfeiliornadwy yn ei 
farnedigacthau ; bydded ei ymarweddiad mor 
ddihir ag y my nai; ; canys ni a ddarllenwn ddarfod 
Pr pab Sixtus IV, adeiladu putteindy yn  Rhufain _ 
yn y fl. 1471, ac i chwanegu cybydd-dod at ei 
drachwant, fe roddes wythnoſawl dreth ar y 
| budrogod ; pa un, a fyddai ambell flwyddyn yn 
ugain mil o ddarnau arian, i'w god ſanctaidd! 5 
Os 
„The ten general perſecutions of the Chriſtians under 
Nero, Domitian, Trajan, Adrian, Severus, Maximinius, | 


Decius, Valerian, Aurelian, and Diocleſian, emperors of 
Rome. 


+ Chriſtendom, 1 Dots 44.60, 


10% 


Os oedd hwn, mwy nag amryw o'i alwedigaeth, 
yn deilwng o'i enwi yn oruchwyliwr dan Griſt ar 
yr holl fyd criſtianogol, yna nid yw yr holl yſgry- 
thyrau ond dychymyg a breuddwyd. Dygwydd- 


odd bod ymddiddan rhwng Dr. Burnet a 


_ Chriſtiana brenhines Sweden, yn Rhufain, yngylch 
annuwiol fucheddau y pabau; a rheſwm y fren- 
Hines oedd, © Ei fod yn arwydd ſicr, fod Criſt yn 


« cymmeryd arno ei hun oruchwyliaeth ei eglwys 
* yn y byd iſod hwn; onide ni buaſai fe byth yn 
* dioddef i'r fath annuwolion fod Lyn enw hon - 


e ogion tano ef.” 


'Ynail, eredent fod yr Anu eyſſegredig yn 5 
1 Sacrafen, yn wir gorph a gwaed ein Prynvr; ac 2 
N ben bod mewn dull, yn addoli y. bara ar gin 


megis Duwdod, er hynny darfu 1 un o'r monach- 
od am ei gyflog wenwyno yr ymeraudr Harri 
VII, vrth roddi ei gymmun iddo. 


In drydedd, bod lle o bocnau a alwent y 
 Purdan, ym mha fan y byddai eneidiau y rhai na 
ollyngwyd o'u pechodau trwy editeirwch, penyd 
a phererindod yn y byd hwn; nes y cafai yr 


offeiriadau a'r monachod trwy effaith eu gwedd- 


lay, eu rhyddhau O Baradwys yr Ynfydion® : a 
* tyyat o arian a gafai yr offeiriadau gan 
gyfneſaf ö 


„ce Into a Limbo large, and broad, fnce call'd 
The paradiſe of Fools,” _ 


M1LTON., 


E T 2 — 


AS tra g N 
el 


——— Nn oe CINE IO IE 
lth SR re 
— 


wy Fo RES 
120 - 


FR Ons 


*_h L —— — . * 7 I x 

— — — — 

— ; — — — — — 
— _ — * — 


— —— 
5 =whc + ig 
W 5 — 


— — 


— 


S 


— rarer ren 


1 A g wy 
SO e 2 _ 
8 — K oe Ont. 
— —— — — ' 3 * 


— gage rr es + 
; . 
yan. 


— — e 


— 


—— a 
— ” 1 1 n — 


— (on ee 


| 
f 
% 
F 
1 
« 


att — 
; — . . 


2 
* an — totes — — 
— a er ů — — err 
as es ey Pm oe — — —— — * 
— 8 l 3 
* '& - 7 Y 


K r . 
— k 5 . 4 8 
1 5 — „„ CTY * — 2 « > 
a A re 62 8 a 
. — * 


. 


(6108 


gyfnefaf y claddedig, am weddio at Fair wyryf 
a'r Seintiau am ei ollyngdod, cyntaf oll y gwnal St. 


Pedr droi yr agoriad ym mhorth Paradwys, iC 


ollwng i mewn o'i dan puredigaeth.“ Mae y 


Traddodiad hwn heb lwyr ymadael o Cymru hyd 
y dydd heddyw, canys gwaddol cyfeiliornad eg» 
Iwys Rufain ydyw'r offrwm wrth gladdu. Y 
Vn bedwerydd, un o brif golofnau eglwys 
Ru Hain ydoedd Anwybodacth, canys hwy a'i galwent 
yn fam duwioldeb; ni weddient at y lu, ac ni 
ddarllenent yr offeren ond yn Lladin: i'r cyffred- 
in bobl yr oedd Gair Duw, yr Efengyl ſanctaidd 
yn llyfr ſeliedig. 
offeiriadau pabaidd, i gadw y bobl mewn an- 
wybodaeth, fal ag y mae awdurt godidog yn 
= tyſtio, nad oedd mewn amryw wledydd yn Eur, 
yn y ſaith ganfed o oed Criſt, ond nifer fechan 
yn medru darllain. Cyhuddwyd un Dillon, gwr 
bonheddig 0 Ffrainc, pan ydoedd ar ei ymdaith c 
drwy India, o fod yn gwrthddadlu dull eglwys 


Cymmaint oedd dichell yr 


Rufain yn bedyddio ; am ba achos ſei carchar- 
wyd yn ebrwydd yn y chwil-lysf pabaidd, oedd 


yn Goa; a \ chwedi bod aye. mewn n cadwynau, hyd 
. 


* St. Auſtin, biſhop of Hippo, was ſo ſuperſlitions as to 


: pray for the ſoul of his mother Monica, many years after her 
death. This is very inconſiſtent with his notion of Seen. as 


het is called the father of predeſtinarians. 


+ Dr, Hurd. 41 Inquiſition | 


Ws 
84 


„ 


4 * i». 2 W 
FFF ĩ ͤͤ 
e Rane To Eu ores nn 


1 


we 


EIS SOAR R 
SA Er IE ED 
„ iO RS Rs A 3 


A 
. 


anid oedd yn rhy wan i ſefyll ger bron ſwyddog 


y chwil-lys, yr hwn oedd wr dyſgedig ym marn 


ei greulon frodyr; gofynodd y barnwr iddo, Pa 
beth oedd ganddo i ddywedyd am fedydd ?“ Nid 


des gènyf, ebr Dillon, ond geiriau Criſt yn Efen- 
gyl Joan, © Oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r 
yſbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas 
Dduw.” Ni choeliai 5 barnwr fod y cy fryw 
_ eiriau yn yr Efengyl, hyd oni agoroddy carcharor 
 yllyfriddolle'r oeddynt.* Yn ol hynny gyrwyd 
Dillon yn ol i'r carchar; hyn à barodd iddo ddigal- 
oni cymmaint, ag y ceiſiodd newynu ei hun truß 
vrthod lluniaeth; yr hyn pan wybu Fwyddogion 
y chwil-lys, gorchymmynaſant ei firewyllu yn 
greulon, a rhwymo ei ddwylaw o'r tu cefn iddo a 
| chadwynau ; hyn à anobeithiodd y truan garch- 
aror gan belled, ag y ceiſiodd amryw weithiau 
daro ei ſenydd ei hun allan, ynghyd a'r mur. 
Vſgrifenais yr hanes ymma, gan ei fod yn ddrych 
hy nod o anghyfarwyddyd ac anwybodaeth yr uchel 
ſwyddog, oedd cyfuwch ei alwedigaeth, a mwy 
4 rwyſg nag un eſgob yn ein dyddiau ni. Fe 
grogwyd Tinaal, Sais, am gyfieithu yr yſgrythyray 
i'r laith gyffredin, yn y fl. 1536. Un Juliano o 
Yſbaen, a brynodd rifedi mawr o F ciblau y 'ngwlad 
 Ellmyn wedi eu cyfieithu o'r Lladin, ac 4 acth a 


huynt yn ddirgel 'w wlad ei hun, 'w rhanu 


rhwng. 5 


f on ES 
© r 2 0 
: —_ 


r 


7 „ STINT ATE OE - at, 2 * 
IS — = ER Sts * r 0 GELS Se, 2 N 5 3 * S La 2 rr 
, ' * 


L 


3 8 Ss 1 — 200 <tr wa 
& * r . vs » 
. 9 — e 0 ow =, * * . 2 eo ec. Af 
. * ao a= — . A PRESS. 
4 - 7 J = 2 — 5 . : . 8 7 — — — * 


1 


* 
3 


— ——ͥ— 5 — ͥͤ́F-1. mth — — —äũę.l. sx — er wn mee 
7 2 n 
— — "I 
r 


3 — . —— — - 
—_— _—_——— 


i. 
A. 
; 7 * 4 — * 2 
ms, ten wo I ͤ— — — —- 2 * 


—— 


2 DAE > — 
—— —— 8 r „ —˖;«—ẽ́ Q ͤ 3 IN 
I Aa . — 7 : — S « 5 * 
——— —„—V—— q — 2 rn. * c oY 
2 ww. ks p _— _ = 
- 


8 y 
A „ de ln 


OT SIE —— — — r 
* [= * . 


4 
—— — 


Ia — —̃ — — 


— —— 
rr 3 


Fe — 
a : 3 * . n+. ons * 
— * — . —— — wane * wi B- * * 2 geo 
— ns =. 2 7 7 


— . — —— ̃— 


gau grefydd hon, yn addoliad y delwau, creiriau, * 
ymgroeſi, y gloch ymadawiad, ymprydio yn y 
garawys, cadw dyddiau gwylion, annyweddiaeth 
y gwyr llen, pererindod, dwyn penyd, dwfr 
ſandctaidd, ac amrywe draddodiadau ſydd yn goſyn 
un 4 gwell cof na myfi i'w rhifo. Y ſawl a 
chwenny cho eu cyflawn hanes, darllened waith 
y Dyſgawdr Hurd ; lle mae : helacth ac eglur hanes, 
o holl grefyddau y byd. 
Yr offeiriaid pabaidd, i chwanegu eu cableddus 5 
ryfyg drwy ſylfaenu eu mympwy ar Joan XX, 
24. adnod. Pwy bynnag y maddeuoch eu pechodau, 
maddeuir iddynt ;” a gymmeraſant yr awdurdod 1 | 
wrando cyfaddefiad | y fawl 2 tyddai mor ynfyd ag 
adrodd ei wendidau wrthynt ; gan ddiſgwyl cae! 
gollyngdou a maddeuant am m danynt, heb unwaith 


( 10 } 


rhwng ei gydnabyddiaeth, a oeddynt yn chwen- 


nych ymborthi eu heneidiau à melys ffrwythau yr 
Efengyl ; ac am y bwriad. duwiol hwnnw, fe à 


loſgwyd, a'i feiblau wedi eu rhwymo ynghylch ei 
wdadf: ac wyth gant o'r . a ſertbyrwyd 
vn y moddion creulonaf. 


Ni ddown yrhawg 1 ben a chifo ofergoelion y 


 Teddwl 


® Relicks, which are held i in ſuch veneration Be Roman ca- 


| thelicks, that a certain monk ſold a rotten bone to the 


for. crowns ; as he poſitively declared 
it to be the O:ull of St. Thomas the alle. 55 


t Celibacy of the Romiſh clergy. 


2 
5 I; 
$7 
75 
- ak 
2 
a 
1 
72 
3 
* * 
LI 
Ph 
5-7, 
N 
2 
tg P 
Ne 
tn & 1 
— * 
es: 4 
OS 
=! 
as : 
pl "Y 
> 
8 " 
IN 
8 
29 
IN 
* 
VER 
rg 
Ber 
3 
11 87 y 
N 5 
n 
2 
* 
1 7 
© NY 
3 
WTR 
7 
. 
FINS 
#7 
& : 
4 > 
. 
N 
3 
"at x 
372 q 
$4 4 
” — 5 4 
$52" 
IE 
ty 8 : 
9 
n 0 
5 
ve; 
uy 4 
8 
8 
3 
6.6 
8 
27 
. 
8 
a 
— 
PR 
IF 
N 
. 
ER 
1 EH 
8 
5 
B 
7 N 
33 
. 
—— 
WC o 
3 
- E «* 
1M 
Eres 
2 3.7 
Ja 
"RI. 
- 
e 
TY 707 I 
3 
N 
8 's 
5 
A C 
x 
778 
wy 
Od 
- SIRE 
8 
<> 
N 
. 
Wn. 
8 
3 
«I 
* —. 
wh 2. = 
LEA 
. 
LR yn 
Ks 
SIX « 
be. 
9% 
=D 
EE 
n 
28 
3 
GREY 
1 
8 2 
* 
v * 
8 : 
0 
4 5 * 
9 3x 
ery 
2 : « 
2 
8 
. 
"RY 
— 
* 
2 
ER 
ts 
a. , 
ng 
. 
WC 
8 1 
n 
Ep 
make 
4 F 
8 
HEE 
GS. 
. 
1 Fs is 
S877 
ern 
r 
N 
1 
wm FEST 
ENS 
THe 
x 5 
. DSS, 
* 44 
. 
Sis 
(TEE) 
en 
"ER 
55 
"POL 
1 
Aries 
3 
a5] y 
K 8 
\ ON. 
8 
N 
n 
3 
3 
1 4 
2. 94 
Toy 
SR 
< 
BT 
n 
n 
8 
*3 4 
—_ 
Be 
58 
2 
e 
Wo 
$2. 
ER, 
* 5 
* - 
et” +40 
SIT 
* * 
* 2 
. 
5 
* 
- IE 
_—_T 
3 
2 
4 = 
* 
Fd 
5 "A 
8 * 
7 9") 
. 
. 
E 
bg 4 
4.388 
5 
Fr 
"598 
« 297 
Fs 
THe? 
. 
382 
Ns 
* 
Ss 
3 
.* 
2 
3 
>” 
5 : 
x 


* 
. 
8 
* 
*. 
ia” 
* 
4% 
5 
+ 
.. 
** 
7 
8 


4 


feddwl am Dduw à chalon edifeiriol. Iro llaw yr. 
offeiriad penfoel, a myned taith tridiau i ffynnon 
Gwenfrewi,* neu ryw le ſanctaidd arall, a phys 
gwynion mewn eſgidiau, a fyddai ddigonol o 
aberth am bechod, ar yr allor babaidd. Dymma 
grefydd ein hynafiaid, O dywyllwch anwybodaeth ! 
yr oedd tywyllwch yr Aipht yn yd oleuni wrth | 
hwn. 
Amlwg, nad oeddynt yn rhoddi hyder ar yr 
= unig Gyfryngwr rhwng Cyfiawnder Nef a phech- = 
= aduriaid. Nid oeddynt un amſer yn cylarwyddo _— 


eu gweddiau at Brynwr y byd, pan fyddai clefyd ee 1 ; 
neu ryw gaethiwed yn eu gorthrymu; at rai or 
5 ſeintiau y byddai holl bwys eu herfyniad: ac nid = 
oedd fodd iddynt wybod, pa un ai y'ngwynfyd- = 
edigrwydd y fyddloniaid, ai ymmhlith y gwylo- | 
fain tragywyddol yr. oedd yr enaid erfyniedig. 1 
Deliwch ſylw ar y geiriau canlynol, o gwynfan 1 

bardd at ſant Cynhafal, am gael adferiad nerth ei 1 ö 
aelod, nid oes air o grybwyll Duw ney! r be hs 4 1 


ap — 
A 8 * 3 ot 
.  — — 
2 / a. — 


5 . Dy TN” wna gnawd yn 1ach, 


« Cynhafal ! cwynai 'n hyfach ; 1 

nen e bod. - i" 
1 : 5 9 

« Erch immi ddwy arch-ammod ; L 


—— — 

2 — 

3 ů | > 
— 


8 « Jechyd im' rhag nych, wayw duys, 
0 Am hoi wedi ym mharadwys.” 


Gr. ab Jeu. ab Ll. Fychan. 1500, 2 | 1 
Cy ſfes ; 


» Winifred's well, in Flintſhire. 


616 ) 


| Oyffes þeirdd at Fair wyryf. 


Vn forau dweuda'i fawr- air, 

Ac yn f*oes, blygain i Fair; 

Awvea Maria o Roeg , 

Ag o rad Duw geiriau teg. 

Mi a luniaf maulawn-waith, 
Gywyddau neu ſalmau faith ; 
A naw emyn o newydd, 

A phob gair, i Fairafydd: 

A goſber pan fynner fod, 
Llaſwyr, rhag y lle iſod: 
Gofyn a gweddi gyfarch 

Weithian, rhag purdan yw'n parch ; 
Clyw fy modd, am y clwyf mans 
Mair wyr'f am ofer eiriauz 
O! Dwg fi, er dy deg Em 
5 n, 1 N Abram. 
5 LrAwD DER. 
; Ni ddywed neb'; ar . 
Aruthr y modd, wrthian Mair; 
Gwae fi na fedrais, gwiw fu, 
| Saith ugeinwaith ei ganus 
A'u canu yn amcanawl, 
A phob gair i Fair yn fawl. 
Mair anwyl yw'r gair ini, 
O's Mair yn un- air a ni. 
Mair wyryf wna 'r mawr eiriol, 
Hon ni àd y ni yn o. 
Mair a'n tyn o'r mieri, 
Ag wedi hyn, gyda hi, 
Cawn wynfyd gan y Wen-Fair, 
| Cawn nef oll; canwn i Fair. 


Topux ALzp; 


Llyma 


23 
8 


[4 113 ) 


Uma ddarn o gyffes bardd, er ei fod yn un 
o'r grefydd babaidd, mae er hynny yn gweddio at 


el a fal hyn. 


«« Dros oeſoedd dy ras Jeſu | 
Er dy loes fawr, da les fu; 

Er hoff eiriau 'r offeren, 

Clyw air a choel cleiriach hen; 
O bu'n ammorth boen immi, 


Wedi 'r boen fawr, derbyn f. * 


Epwary Ratyn,® 22 52 


Yn y fl. 1190. | dygwyddodd. fod pab mwy 


dichellgar nag un fu o'i flaen yn eiſtedd ar y 
| bwyſthil A ſaith ben, t canys gan nad oedd cein- 
10gau Pedr, ac elw monachlogaidd drwy holl 
deyrnaſoedd Cred, yn lenwi 01. dryſorau mor 


fuan ag y dymunai; fe 4 ddychymygodd y 


byddai hoff gan lawer o bobl oedranus gael ficr- 


2z wydd oddidan ei law ſanctaidd ef ar femrwn, fod 
eu pechodau yn faddeuedig o ddydd eu ganedig- 
aeth hyd yr awr honno, ac am yr amſer a fyn- 
ent i ddyfod, canys yr oedd gwagle wedi ei adael 
yn y memrwn i oſod rhifedi y blynyddoedd . 
gytattebol 1 i arian y prynedigaeth. | 
Fe chwaloddy fab hynnw ei fonachod megis 


locuſtiaid tros wyneb yr holl Alara, i werthy 


S e 


. An old foldier, chat was preſent at the ſiege of St, Qui 
tins, 1557. 
1 Datg. 13. 1. 


> = 7 2 — — 
EI x 


by 
770 
15 5 
1 
15 
5 
' 
{ 


* v1 
$5! 
x4 5 
*- 
* 
2 
*I 


5 2 - 5 — *. =". WF -- 2 —— 
— 4 4 — — — — — -- A 2 2 N 
— . — . —— : a 6 3 2 * 2 ä „ „ 


, — — 
OST” 


. do > 
re oY 
4 * 22 ed he 
„ — — — — 


—— — — xcab ag 5 PIE — - 


* 
2 
. — — 
— 9 — 2 5 8 
— . 
BOY 1 e 


1 EH — = _ rere. 
cr — * 5 1 e 4 


— — va El 
3 2 


6 114 ) 


paradwys newydd, ddychymygol, ir trueiniaid 


anwybodus hynny à oeddynt yn credu fod teyrn- 
as nefoedd wedi diſgyn attynt, a'1 bod 'w medd- 


 ianna er elw bydol. Daeth mwy o'r Goddefiadau* 


bynny (fal y gelwid y tocynau maddeuant) i Loegr 
ar ryw dymmor, nag oedd chwant y wlad i'w 
marchnata; a chafwyd amryw o honynt mewn 


cilfach yn eglwys Sarum * ddiweddar; a — 


eu dull. 


" Mae ein lanctaidd dad St. Pedr eſgob cyntaf 5 


« Rhufain, a deg ar hugain 0 eſgobion ereill ei 


cc ddilynwyr yn eglwys Rufain, a'n ſanQaidd dad, 


FP C bab Joan XXII. yn caniatau i bawb a ddifrifol 
„ dractho y weddi hon * ger bron delw ein 
« © harglwyddes, ollyngdod a maddeuant 0 2 . 


4 odau am EAPED'H flynyddocdd. Mo 


4 Pfei greiriau ſeintiau, ffei ſerth addoliad | 
I ddelwau mud anferth; 
40 Ffei o'r pab a'1 wael aberth, 
« Burdan gwan, a'l 1 bardwn gwerth,” * 


Ond er tywyllwch yr oeſoedd gynt, a chreu- 
onder yr holl erledigaethau, ni lwyr ddadwreidd- 
iwyd efangylaidd burdeb; ni bu y ddaear, heb 
egiwys Dduw yn preſwylio arni, er pan bregeth- 
* wyd yr Efengyl gyntaf yn Eden hyd y dydd 
heddyw; ac ni bydd, hyd oni adfeilio anian ac y 

tawdd y delays, ac . try dacarol filwriaeth 


. 
% * Indulgences 7 


4 
. 
135 


( 115 ) 


yn nefol orfoledd. Vm mhen dwy oes neu dair 
wedi dyddiau yr Apoſtolion, cyfyngwyd eglwys 
 Dduw iychydig nifero deuluoedd, a'r rhai hynny 
yn waſgaredig hyd wyneb y ddaear, yn ffoi o 
wydd un erlidiwr 1 gyfarfod creulonder un arall. 
Un. o'r hynotaſ o'r rhai nad allodd pyrth uffern 

wrthſefyll, a ſeren ddydd y diwygiad yn Lloegr 
oedd von Wickliff, offeiriad pabaidd yn nechrau 

ei oes; ond efe oleuwyd i ganfod cy feiliornad 
eglwys Rufain, eſe gyfieithiodd ran o'r VIgrythyr 
lan rr Saeſoneg, ac a bregethodd yn gyhoedd yn 


| erbyn pabyddiaeth yn y fl. 1977. Efe ymad- 


awodd yn foddlonus a'i offeiriadol fywoliacth "- 
mwyn Rhyddid Cydwybod. Ele erlidiwyd gan 
yr eſgobion, ond nid oedd ganddynt awdurdod ar 
ei einioes; bu farw o angau anianol yny fl. 
1385, ac ym mhen deg mlynedd ar hugain,* trwy 
orchymmyn cymmanfa Conſtance, cyſodwyd ei 
_ eſgyrn o'r bedd, a hwy a loſgwyd am ei Tod yn 
| heretic, a bwriaſant y lludw i'r afon. 
Vn y fl. 1516, y cy fododd Duw Martin Luther, 
f | gyhoedd wrthwyncbu Y grefy dd babaidd, a'r 
gwa 88 


* Southwell, in his book of martyrs, has it 40 years, and | 
Truſler alſo; but fince he died, 1 385, and the couneil of Con- 
ſtance was held 1415, it cannot be above 30 years. And the 
Judicious Rapin ſays, „His aſhes were thrown into the breok 
which runs through the town of Lutterworth, the brook con- 
4 veyed the aſhes to the Severn, and the Seyern to the lea.” 


— K e ee — — 


gwaradwyddus ryfyg o verthu maddeuant. Pa 
fwyaf oedd dichellion Rhufain yn ei erbyn, 
mwyaf yr oedd ei athrawiaeth yntau yn Ilwyddo ; 


6116) 


ac felly yr aeth yn ddiarheb, « Un — yn 
erbyn yr holl fyd.” 

_ Phyliþ Melan@hon, a Pan Calvin „ befyd a fuont 
yn offerynau lleſol yn law rhagluniaeth 1 daenu 


athrawiaeth y diwygiad y be door dog yr Elimyn, 


Frame, Lloegr ar Puyl. 


Ond pabaidd greulonder oedd yn ſychedu a am 
ved y faint. Er merthyru miloedd, ni ddi- 
galonodd y diwyd bregethwyr, yr oedd eglvys 
| Dduw yn cynnyddu mewn erledigaet ng. 
” Yb y: fl. 1260, y dychymygwyd c 
creulon! mewn amryw wledydd, yn enwedig yn 
_ Rhufam, Yſbaen, a Phortugal, a elwid Uyſoedd y 
chuiliad, neu 'r ymholiad. Pan daenodd ath- 
rawiaeth y diwygiad, ac y llewyrchodd goleuni 
yr Efengyl hyd y gwledydd hynny, drwy breg- 
ethiad dilynwyr Luther ac ereill: hen elyn y ſaint 
 agyffroodd pabyddiaeth i wneuthur galanaſtra yn 
eu plith, drwy eu carcharu yn y llyſoedd rhag- 
ddywededig. Goſodwyd ſwyddogion ffyrnig 
ynddynt, ac arteithwyr i boeni y carcharorion a 
ddygid yno am eu crefydd. Os unwaith y cy- 
| huddid (trwy ddichell neu genfigen) fod dyn yn 
_ anghredu un 0 erthyglau y grefydd babaidd, neu 


yn 


MN: dy Courts of Inquiſition, 


— "TY 


8 
1 
3 

_ 
"> 1 
DE 
_— 
1 
1 
* 
ON 
up - 
3 * 
* : 
KA 
8 
3 
We; 
4 4% 
th - 
7 25 
7 E 
5 
1 
9 5 
= 
(8X0 
' 252. 
. 
I 
_ 
"a q 
8 
. 
. 
So 
. 
7 
"28 
1 
1 
* 
TE 
% N 
Dy 
EY 
3 
1 
” " 
„ 
Rx 
13 
3 
. 
8 5 
n 
8 
WR 
1 
3 
>. 
4 > 8 4 
* LESS 2 
13 
* * 
Pa 97 
4 N. 
3 
Y I 
3 
9 2 
No 
VEE 
LOS 
. 
8 
1 
5 — 
EN 
CASES 
2 
* 12 7 
3 
TOs 
4 NB 
Ay 
8 
18 
MW 
Bs 
_— 
AY * 
8 
4 Hg T 
(3 06 
1 
Wt; 
W's 
8 
8 
3 
3 
> 
3 
1 
3 
bh 
N 
5 
„ 
You 
6 "x 
. My ; 
9 
REP 
Roy 
IS 
© & 
K's; 
bed”, 
122 
28 
x - 
8 
Fog 
We 
3 
' 5 
5 
* . 
* 
* 
n 
* 7 
AL 
1 
. 
ins 
8 
Ts 
250 
: 
WR 
TH 
-— 13 
*Y 
2 
250%, 
- 
is 
£ 
F 
£ % 
. 


* 


yn dywedyd y gair lleiaf o ogan am y pab neu ei 


ſwyddogion ; fe à ddygid yn rhwym i'r llys yn 


ebrwydd, cymmerent ei eiddo, a throent ei 


wraig a'i blant (os meddai rai) i newynu, os na 


fedrent amddiffyn eu hunain rywffordd am fyw- 


joliacth. Ac o ran dynwared cyfiawnder, fe 


gai y carcharor ei holi, ond mwy o ran ei watwor 
na dim ewyllys 'w ryddhau; fe gafai hefyd gyng- 
or, yr hwn ni feiddiai lefaru hanner gair yn ei 
| blaid, ond gwrando y prif-holwr, ac atteb fod y 
cyfan a ddywedai yn iawn ; onide fe gafai ei farnu 
yn euog o droſedd yn erbyn y pab a goruchel | 
arglwyddi y chwil-lys, al — he be- 
retic. 1 
1 haera y cercharor ei fod yn ddieuog, ger 
bron eu brawdle anghyfiawn; ef a fwrir yw boeni 


am ei wad, gan ei a yn gyndynrwydd. Ambell 


un ar ol dywedyd felly yr holiad cyntaf, a chael ei 
arteithio yn chwerw-doſt, meddyliai fod yn gyfrwys 
gan newid ei gwyn yr ail holiad, à dywedyd ei fod 
yn enog; hwythau a'i barnentyn ol ei gyfaddefiad 
ei hun. Dihenyddu dyn ar unwaith a fyddai 
ormod o dyneruch ganddynt, a chynnifer yd- 
yw'r amrywiol arteithiau y maent i' harfer i goſpi 
y truenus ddioddefwyr, nad oes fodd i ddarlunio | 
pa'r un ſydd greulonaf. 


| Rhoddais hanes M. Dillon yn chwil-lys Goa, o'r 


blaen, 1amlygu doniau y prif-holwr, ſwydd pa 


un oedd barny criſtianogion yn ol yr Efengyl, ac 
2 | yntau 


e 
— — — 


>”, --5 
nt ———75—ð ̃⅛ OS, OO — 
——— — oo, 3 Stet a 
3 AS” — N — . 
* e — 


2 


25 — NIEL ů — 
. PLE ICT 


———— 
g —.— 


2 
_ 
ws 


+ — * 
— — 


—— 


* — Li we 
a I EIT 


—— 


4 mnt ET; 
— " 52 8 — 


— — —— ä — ——— Et — — 
ho — — — ratngs - — 


— 
— 


— * 
8 
. .:. —— tre 
FN ak, e 
FRAY 
e . 
—_ - 


IE: * 5 
" or - - "aw 
= — Wo 


3 —— 
; NN in 
» * ES 


4 118) 


yntau yn anghydnabyddus a'r ymadrodd hynotaf 
trwy holl ddalenau y nefol newyddion hynny. 
Tri ugain math o arteithiau a ddioddefodd un 
Lithgow o Iſcoed Celyddon *, yn chwil-lys Malaga 
yn yr Y/baen, tan ddwylaw y cigyddion echryſlon, 
y naill ofid yn dilyn y llall yn ddi baid dros bum 
ar o amſer ar yr ermyg boenif; o'r diwedd, 
cafodd ei hoedl 1 ddy fod i Loegr, ond byth ni chaf- 
. odd gynnefin firwyth ei aclodan. ” 
Vn y fl. 170%, y cafodd chwil-lys a yn 
2 yr Y/baen ei agoryd gan M. de Legal cadpen bydd- 
in y Ffrancod, a gollyngwyd yn rbyddion | bedwar 
cant o garcharorion ; ymmhlith pa rai yr oedd ; 


triugain o lanceſi, o bedair ar ddeg, i ddegmlwydd | 


ar hugain oedran, glan ar olwg a boneddigaidd 
waedoliaeth, a gymmerwyd trwy drais oddiar cu 
rhieni neu eu gwarcheidwadaeth, i fodynbuttein- . 
jaid i'r tri phrif ſwyddogion. Canys pwy à 
feiddiai wrthſefyll y fath ſanctaidd awdurdod ag 
yr oeddynt bwy yn holi! Joan IV, brenhin 
Portugal oedd wr tyner ei ymarweddiad, ac ar 
ryw odfa, fe annogodd ſwyddogion y chwil-lys i 
_ edfryd eiddo y carcharorion a gymmeraſent trwy 
drais, yn ol i'w cyfneſeifiaid. Hyn oedd anew- 
yllyſgar iawn ganthynt wneuthur, er hynny ni 
feiddient wrthſefyll ei freiniol awdurdod; ac ni 
chawlant le 1 ddial arno hyd oni chladdwyd ef, 
Fo 2 pan 
„Scotland. of A Rack, 


( 149 ) 


pan ddarllenafant lith yſgymmundod wrth ben ei 
fedd ef, am iddo ddangos toſturi 1 hereticiaid z 
- ac ni weddiaſant byth o ewyllys eu calonau am 
E waredigaeth ei enaid o'r purdan. | 
Ni ddichon iaith gynnwys ymadrodd i ddatgan 
 ereulonder y llyſoedd hyn; ni feiddia y truenus. 
garcharor ddolefain plalm neu emyn gwynfanus oo 9 
Ss i ddadlwytho ei feddwl o'r blinder ſydd ymmron —̃ 
= Aa'i lethu; na phrin ollwng yr uchenaid ruddus 
fanus, pa un y mae gohd yn ducddol i 1 anfon 0 1 
N orthrymedig. . 1 | 
Mae ganddynt ddyddiau goſodedig a elvit 1 1 
5 gueithredoedd Hdd, i roddi i farwolaeth gyn 
nifer o'r carcharorion 2? a fyddo mor ddedwydd a 
Chael eu rhyddhau o'u orafangau. Y ſawl trwy 5 | 
fygythion ac arteithiau. oeddynt foddlon 8 5 a 


8 
EEE 


y'nghymmundeb eglwys Rufain, a gaent y gym- 1 | 
mwynas o gael eu llindagu yn gyntaf, acyn ol. = 


hynny eu lloſgi yn lludw. Ond y rhaia ſafaiyn ih 
v rol yn eu proffes hyd y diwedd, & ent en | 1 
wyno wrth byſt pedair troedfedd o uchder, a —__ 
chwedi Ir offeiriadau eu ceryddu am eu gyrth- 
nyſig barhaad yn hereticiaid, hwy a'u rhoddant = 
i fynu i ddiafol, yr hwn (3 ddywedant) fyddai 
wrth eu penelinoedd yn diſgwyl am eu heneidiau, 9 
i' troſglwyddo i dan uffern. Yna cynheuant' dan 37 | 
7. eu cylch, tra N yr hudoledig werinos yn \ | | 
| croch-lcfain | | 


— > 


.* Auto da Fe. 


( 120 ) 


eroch-lefain *Deifrwck farfau y tun. Ni byddai 
y dyddiau hyn yn cael eu cynnal, ond ar ryw 
uchel-wyliau, megis coroniad neu briodas un o'u 


brenhinoedd, canys fe'i cyfrifir yn ddiwrnod 


o orfoledd: o's diangai rhai o'r carcharorion o'u 
celloedd, cyn y diwrnod goſodedig i'w lloſgi; 
hwy wnaent eu lluniau yn eu Hawn gorpholaeth, 


ac wedi yſgrifenu eu henwau arnynt, bwy au 
| Hoſgent, ond nid gyda chymmaint o foddlonrwydd 
& phe buaſai gwir gnawd yno: ac os byddai thai 
: rhy weiniaid i gynnaleu coſpedigaethau, yn meirw : 
yn y carchar; hwy a gadwent eu heſgyrn yn 
_  ofalus, ac a'u dygent, bob corph mewn prenfol* _ 
neillduol, ar ba rai y byddai lluniau cythreuliaid = 
___n ffaglau eirias, ac a'u burient 1 r tan 598 maur : 
orfoledd. 
VDn o'r ayddiau byany I fy dlwyd ! 1 694 yn 
Ti Von, ar ddydd-gwyl y meirw 1755. Ond fal 
y dywedodd y prophwyd Amos © Eu huchel 


 wpliau 4 droir yn alar,” felly yn le difyru eu 


hunain à chyflafany carcharorion, yr oedd golwg 
chvith ir ychydig nifer a adawyd yn fyw; daeth 
| barn nef i ymweled & hwynt mewn dacargryn, 


ac mewn wyth munud yr oedd deng mil a deugain 


o'r trigolion megis Cora, Dathan ac Abram, 
wedi rr ddacar agor ei ſafn ddinyftrioli ''w Hynes Z 


hwynt. 
Dychwelaf 
* A box or cheſt, == 


(E 


- Dychwelaf i Loegr i olygu ſefylliad Rhyddid 
grefyddol yn nyddiau Luther, caf Harri VIII, ei 
chreulon frenhin yn falch o gael ei enwi gan y 
pab yn amddiffynwr y Hdd. Ac i wneuthur ad- 
daliad iddo am ei anrhydeddus gymmwynas, mac 
yn erlid pob un a'r oedd yn chwennych gwaſa- 
naethu Duw mewn purdeb addoliad; llawer o 
demlau eneidiau cyfiawn à wnaeth yn lludw; a'r 
merthyron yn anfon eu hyſbrydoedd mewn 
flfaglau ger bron 7 Duw. oedd Yr barod i' 
derbyn. 
. doriad gwawr y ee mae ellyllon : 

1 erledigaeth yn diflanu. Mae Cranmer yn rhoi elo 

ar ffynon ddiddyſbydd y päb yn y fl. 1536, a 

1 chymmerodd y brenhin feddiannau o holl diroedd 
y monachlogydd, a gorfu i rai miloedd o fyneich 

a lleianod ymadael a'r deyrnas. Felly Harri, 
megis o'i anfodd à fu offeryn cyntaf y diwygiad, | 
Duw.yn peri i ddaioni, darddu o ddrygioni; 
canys ni wadodd y brenhin oruchafiaeth y pab, 
ond er mwyn cael ei ewyllys i yſgar ei frenhines; 
ac ni yrodd y myneich o'r deyrnasond; er myyn 
eu meddiannau. Felly yn anwybodus iddo y 
gioſododd ſylfaen y diwygiad, ddwywolfab Druerth 
= VI,* * a yrodd n. yr adciladacth ; a'r ardd- 


2 The famous Cardan being ſent for from 1 taly, to cure the 

C viſhop of St. Andrews of a venereal diſeaſe; in his return he 
Viſſted kiv 8 Edward VL of England, and had along conference 
„ : with 


8 erchog 


n 
erchog Eliſabeth o anfarwol fri aeth yn wreſog 


ynghyd ag ail adeiladu y muriau à ddryllivyd 


drwy nerth ofergoelion a chreulondeb Mair ei 
Ewan; 

Pan oſodwyd Eli 4 ar yr orſeddfaine, hi a 
roddodd orchymmyn yn ddiattreg, i bawb oedd 
y*ngharchar am eu crefydd gael eu Rhyddid : 


ond ebr un oedd yn gwrando, © Fy ugraſuſol ſren- 


ines, mae y pedwar Efangylwr mewn caethiwed; 
10 ac y mae y wilad yn taraethu yn ddirfawr am eu 


« gollyngdod. Y frenhines attebodd, Y mynai t 
e fiarad à hruynt ei hunan, a gwybod eu meddyliau. 
PFe'elly yn ganlynol yn y fl. 4568 y cyfieithwyd yr 
y ſgrythyrau trwy. lafur yr eſgobion, hyn oedd 
ail gyfieithiad gair Duw i'r Saeſoneg; y trydydd 
oedd Beiblau Geneva; y pedwerydd a'r diweddaf 
oedd yn nheyrnaſiad Jago I, y pryd y llewyrchodd 
goleuni yr Efengyl ar drigolion Cymru, trwy | 
ddiwydrwydd a diflin lafur Dr. Morgan, m 


i bynny eſgob Llan Eluy. 


Er bod crefydd erbyn hyn wedi an y nav . 
uchaf ar dywyllwch ac anwybodaeth pabaidd, etto 


nid ydoedd wedi ei bendithio à Rhyddid ; canys 


_ yny fl. 1559 y gwnaethpwyd golodedigaeth a 
elwid yr unffurfiad,* yn erchi er mwyn cacthiwo | 


with him in languages and ſcience, and could not forbear to 


ſay, that he was the mirror of kings, and glory of the Engliſk 


nation, though but fifteen years of age. 
20 „A of ä 


[ WY ma. PTY 


( 123 ) 


y pabyddion, i bawb ddilyn y grefydd ſeßy dog, 
a chan fod amryw wahaniaethau yn y diwygedig, 
yr oedd y blaid a fyddai a mwyaf o rwyſg yn y 
Ilywodraeth yn erlid y lleill; ac felly y buont yn 
uchaf ac yn iſaf, mewn rhan o bedair teyrnaſiad. 
Yn y cyfamſer, ſef yn y fl. 1673, y ſefydlwyd 
gweithred y profiad, er difuddio pob un na un- 
ffurfia a'r grefydd ſefydledig o waſanaethu ſwydd- 
au tan y lywodraeth; y neillduwyr o bob enwau 
qa ddalivyd yn y h hon 22 e 4 
3 eee e 
3 = ' Liwyddiannus dynged y wladvrizeth, neu OY 
N bytrach nefol ragluniaeth a barodd 1 Jago II 
anghyttuno a'i benaethiaid; hyn a wnaeth yr 
adwy trwy ba un y daeth Cwilym III i mewn rr 
deyrnas a' n Rhyddid grefyddol yn ei law. Vn 
y fl. 1689 y coronwyd ef, ac ynghorph yr un 
flwyddyn y caniatawyd gwir-deddf Rhyddid®*, cenad 
i bawb ddilyn y blaid a ddewiſent; hyn a fwriad- 
wyder cyffredin les y wladwriaeth, fal na chym- 
mhellid trwy drais yr un dyn i addoli yn erbyn 
tueddiadau ei gydwybod. Rhyddid cyhoeddol i 
| bawb chwilio allan wirionedd a dirgeledigaethau 
yr yſgrythyr lan. Pe buaſai Tindal a Wickliffe yn 
ymddangos yn y dyddiau hyn, ni buaſai marw- 
olaeth un mor waradwyddus, na llwch y lall 
mor waſgaredig. Deddf heb orthrymu y meddw], 
Rs W 
„Act of toleration. 


( 
na chymmell cydwybod dyner ; yr oedd hyn yn 
achos llawenydd mayr, cyſur i'r cyſtuddiedig, 
rhyddid i'r caeth, digonolrwydd yn ol newyn, 
cynneſrwydd yn ol oerfel; pa fendith eill un 
ddymuno yn y byd hwn, nad ydyw yn rhan 
 y'nghyfrodedd weuad bendith y bendithion! 
Byddai hyfryd genym pe byddem yn ardaloedd 
eithaf y gogledd. wedi chwe'mis o dywyllwch 
hirnos o fferdod anoddefol, weled toriad y wawr, 
a'r wybren yn firioli wrth ddyneſiad y tanllyd _ 
gerbydydd: felly yr oedd rhan fawr o drigolion 
Prydain yn y dyddiau hynny, yn canfod haul 


iechydwriaeth wedi chwalu ymmaith niwl an- 


| wybodacth a chymmylau gorthrymder yn teſol | 
dywynu arnynt. Dedwydd oeddynt tuhwynt 1 


eglurhaad ; y rhagoriaeth a weithiodd rhagluniacth L 
nef, rhwyng dwy oes! 

Vn yr oes ddiweddaf, un yn myned i'r as, 
a''r llall ”r ty cyfarfod, heb waharddiad cyfreith- 
iol i“ luddias, y naill mwy na'r llall; felly | yr 

oedd pob un yn gwaſanaethu Duw yn egniol yn ei 


feddul ei hun. Ond yn nheyrnaſiad Harri VIII. 


a'i ferch Mair, o's na chyd unai y diwygiedig 
| y'ngwaſanaeth yr offeren, a pha fodd y gallent 
uno, i feddwl am addoli Duw trwy ddull llwyr 
wrthwynebol (yn eu crediniaeth hwynt) i'w dder- 

byniad didwyll ef. Os ymgynnullent y'nghyd 
| liw nos, megis yr amſer cymmwyſaf i addoli Du] 


yn 


8 
yn ddirgel rhag cael eu cyhuddo, nid oeddynt 


yr un awr yn ddiogel; yr oedd gwyliadwriaeth 
y fall 'w cynllwyn hwynt, ac angerdd creulondeb 
| FT yn barod 1 I'w difa cyn ennyn y tan 


anianol. 


Vr oedd rhyfyg yr offeiriaid pabaicd ä | 


yn y dyddiau hynny, a'u bod yn dywedyd wrth 


vy cyffredin bobl, y cafai pwy bynag a gludai 
friwydd“ i loſgi Hereticiaid, genad i bechu — 


gain niwrnod nyn ddigoſp. 


Diolchwn i Dduw am ein goleuni, & deren 1 
i ar ur deilynguo' ianfeidrol drugaredd daenu athraw- = 

 laeth y diwygiad holl barthau y. ddacar. Gwel- 
wn ein hunain yn ddeduydd, a bod Duw wedi 


: ein galw yn tlaenfirwyth, ei braidd, trwy roddi 


ini ein Rhyddid i'C waſanacthu yn ol ein cyn- 
ny ſgaeddol ddealldwriaethau, yn un o'r gwledydd 
cynaraf yn Nghred: a bydded doſturus genym 
yſtyried cynnifer ſy dd etto o'n cyd-greaduriaid yn 
vymbalfalu mewn tywyllwch ; ac ereill yn gaethion, 
na feiddiant gan orthrymder gyffwrdd a'r r delyn 


ſydd yn grogedig ar y y coed helyg. 
Vn holl ardaloedd y Turciaid, O's dygwydd i 1 


Griſtion ar farch gyfarfod un o'r offeiriaid Maio 


; metanaidd, 1 rhaid iddo yn en ddiſgyn, a 


* F aggots. 


+ Turkiſh prieſts, called Imams; * in the Arabic - 


tongue nes, E or governors. 


. 


_ . MV 
es er IO TOISERANT'S 
-_ 


awd _ . 
DIRE k = Wy ' 
CERES 1 
- n 


2 —__ 8 

2 - x DIR II 0 

UP LI IIs. fangs 2 rt ales” 
= - ” s = 


* 8 N pt — * — n va 
* — > D — - 

40 — Zœ¹¹d7d&—X— x — — 20 — 7 7 24 * —— l 

N - * a g » , b IE ad _ _ 2" 1 I oP. mig 


r 
— I = IE FT 
Ml pan es. - 


aneyto<nttes 2 8 — 


chyda phob qalyngeidineydd gyfarch gwelliddo. 
Mae y Criſtianogion yn y parthau hynny, heblaw 


y cyllidau cyffredin, yn gorfod talu treth o ddarn 


| byddant yn rhy dylodion i dalu y dreth, rhaid 


iddynt un ai gwerthu eu plant, ai myned mewn 
cadwynau o ddrws i ddrws i gardota y dreth, rhag 


dioddef gwaſtadol garchariad. Egniol y dylai 
pob Criſtion, yſtyriol draethu y Kyrie eleyſon yn 


ein heglwyſig erfyniadf, ©. Ar deilyngu o Dduw 
dduyn ir ffordd wir bawb a'r y Hdd ar gyfeiliorn. 
A maddau i'n 2 erlynuyr ac mn @ throz 


eu ru calonau, 


Toſturus * yayried 195 o'r r boyd ſydd 
dtrigiannol gan Griſtianogion. Echrydus oedd gan 
Gordon adrodd yn ei ddaearol ddoſpartheg, f nad 
dedd y Criſtianogion au cymmeryd drwyddynt 
ddruyg a da, yn Roegiaid, 9 Rhufeiniaid| a 
Phroteſtaniaid ond un rhan o chwech o drigolion 


y ddiaear: fe ranodd yn ei feddw] y byd cyfan- 


neddol yn ddeg ar hugain o rànau, a bod trigolion 
pedwar ar bymtheg o'r rhanau hynny yn bagan- | 


laid ac eulun n. fal 5 5 


. 
| Geography. 
5 Chriſtians of the Greek church. | 
1 Roman catholicks, 


arian“ y pen trwy eu holl deuluoedd; ac o's 


5% 
52 


cw) 


19 o enlunaddolwyr paganaidd. 

6 o Juddewon a Mahometaniaid, 

0 3 o Rufeiniaid a Phroteſtaniaid. 
2 o Griftianogioneglvys y Groegiaid. 


Ond Brerewood,* 5 leihaodd rifedi y pagani aid 


yn ei ddoſparth, gan ranu trigolion y ddacar ya 
bedwar ar bymtheg o ranau, fal hyn 


10 © eulunaddolwyr 
5 4 : o Juddewon a Mahometaniaid. | 
2 o Broteſtaniaid, | 
4.0 Tin a Phapitiad, 


mel, hyn yn unig d gefais, (cbr Selyf) wneuthur 


* Dduu ddyn yn uniawn : ond hwy d chwiliaſant 


e allan lauer o ddychymygion.” Cynnifer ydyw 


yr amrywiol bleidiau, ſydd yn gwaſtadol ymryſon 
 ynghylch dull addoliad, nad oes ddiwedd ar eu 
rhifo. Ni ddichon ond y lloerig gwallgofus, neu 
yr hwn na chynnyſgaeddwyd a'r gronyn lleiaf o 
anianol wybodaeth, wadu Duwdod: canys mae y 
MNMefoedd yn datgan gogoniant Duw, a'r furfafen 
n mynegi gwaith ei ddwylaw ef.” Un ddeddf 
anian 17 9 8 ond y ann a ddychymygaſant oy 


Fr 


* See Brerewood's Inquiries; 1 Bp 


4 : 5 | 2 22 "x Ss 
— , — — — 
* > 


4.36 


7 
1 
— 

* 

+ 

i 3 = 

1 - 

1 * 
be 
. 
x: 
2 

KY 

ji E 

at 

* 1 * 

1 

9 

Li 
I 

Mo 

[5 . 

1 4 

19 

16 

1 

1 ; 

: 4 

- A; 

1 

N. * 
| 

. : * 
1 

4 
1 4 

3- 1 

#3 

1 

Is 25 £ 

iN 
= 
— 
* 

34 — 

1 
"I. 

13 
14 

F 
37% 
19 

4 

+ - 

8 

#3 ) 

7:4 

71 

1 

5 1 

9 4 

5% F 

„ 

17 

K. 

. 

* 1 

«, KY F1 

1:8 

1 

| 

N 

4 

pb 

BE 

48 1 

2 Y 

es - 

in 

3 1 

3 » 

2M 

+ 2 

x 


(128) 


gynnifer o wrthddrychau addoliad, a'r y ſydd o 
Tanau yn y creedigaeth. Un gyfraith à dradd- 
odwyd i Foſes; ond ymrinodd yr Juddewon yn ol 
dychwelyd o gaethiwed Babilon, yn Phariſeaid, 
Saduceaid, Karaitiaid, Eſſemaid a Herodianiaid. Un 
Alcoran à ddyfalodd yr arch-dwyllwr Mahomet ; 
ond yn ol ei farwolaeth ymddidolodd ei ganlyn- 
wyr, fal y mae rhai awduron yn tyſtio, i dair ar 
ddeg a thri ugain o wahanol ymbleidiau.“ 2 


Ac yn ddiweddaf, un efengyl a roddwyd gan 


Ben-tywyſog a Pherfeithydd ein fydd; ifod yn iluſern 
i'n traed ac yn llewyrch i'n Ilwybrau. Ond yn 


le diolch i Dduw am ein rhagorfraint o ddilyn 
ein crefydd yn ddirwyſtr, yr ydym ni mal rhith 


Criſtianogion yn ymorcheſtu mewn ymbleidiau ; 


vy mwyaf annyſgedig yn rbyfygu egluro yr yſ- 


grythyr lan yn ol ei dyb cnawdol ei hun. Mae 
yr Efengyl a'r prophwydi megis colofnau tragy- 
 wyddol o yſbyſrwydd, i gyfarwyddo ymdeithwyr 
adieithriaid ir porthladd dymunol; ond y dieithr- 
jaid hyn a ymryafaeliant a'u gilydd ynghylch 
3 eee un Sair o'r r cyfarwyddyd, fe allai un 


Idea = 


N Knowles s Turkiſh hiſtory, 


I The unlearned here alluded to, are not * ſuch as 
are not claſſically educated ; as there are daily teſtimonies of a 
more penetrating inſight into the myſteries of the word of God, 
in many of the lower claſs of men, than in ſeveral of the Rab- 
bins of our univerſities. Math. ii, 25. 1 Cor. i. 7. 


( 129 ) 
lythyren yn yr iaith wreiddiol: ac felly ymddi- 


dolant, y naill yn rhagfarnu ffordd ymdaith y llall, 


gan farnu ei fod filldiroedd o'r jawn Iwybr; a 
hwythau (mewn gwirionedd) o fewn cyrhaedd 
galwad r'w gilydd; ond bod caddug cam ddeongl- 


| lad; tarth hunan-dyb-da, ymffroſt a rhagfarn, 
yn chwyſtro iddynt ganfod hynny. Yr wyf yn 


meddwl, y geill fod yn rhyfedd gan amryw o' 


prif ymddadlwyr ynghylch y cyfarwyddyd, etto 
vymgy farfod yn nhragywyddoldeb; o's caniateir 
imi y tyb, fod cydnabyddiaeth o'r h ach 


| heibio ymmblith y faint. 
Mae Prydainyn uno'r gwledydd 1 yn 


byd, am fod ei thnigolion yn mwynhau crefyddol ä 
Ryddid yn y radd uchaf o ganiataad: o gam arfer 
bendith y tardda melldith; ac o ollwng gormodd 


ffrwyn i Ryddid, hi eſgora ar afradlondeb. 


Poltaire*. mewn hortaidd enllib, a gyſenwodd 

| Brydainyn © Ardd fagwracth ymbleidiau.” Canys 
nid rhyfeddod fawr, heblaw eglwyſi y grelydd 
ſefydledig a ſynagogau Tuddewon, weled crefydd- 


| dai Ail- ſedyvoddyr, Crynzeyr, Calfiniaid, Arminiaid, 


= Morafiaid, Gwrihreithiaid,} a Phabyddion, oll yn yr 
un dref neu ddinas yn Lbegr : un yn dywedyd 
Paul a'r Uall Apollos ; un yn ceilio nef drwy tlydd, = 


N yi lalldrwy weithredoedd, a'r trydydd heb yr un. 
Nid wyf fi yn dywedyd hyn, er. goganu na 


ID diyſtyra 


> 1 his letters concerning the Englib nation. 
4 Antinomians. 


0 EW 2 — * * dot 
— 8 A x 2 = rt 8 pong <— 


Fn 
rr 
— 


* 
F . — EB 
1 * —— 


$5. $ 
N 
1 
** 

3 I 
1 
4,954 
F? 1 
177 If | 

Ws 
. 
is 1 

.- 

. - 
VF 
: 
| l 
& 433 

. 

1 
1 
* 
17 

4 
3. 
1 

N 
1 
4 
v4 
i y 
. k 
2 
* 
+83 

phe: if 

54 4 

. 

BY 
£FY 
+874 
$4 
68 
18: 5 
is 4 
WW 
[RE 

4 

: 
: : 38 
13, 
we 
- - 

1.4 
1. c 
1-3 Y 
Wl 

| : 4 
(+22. 

Ur. 
i 2Y 
"8 
; OY 
: 1 
: : 
19 
199 

1 

— 1 1 

wy 
1 

4 

| 

: 

7 

i 4 

ne, 

4 

87 

"4 

14 

$7 

+ 

1 

* 

ty 

#4 

par 

We 

L 

F 

Pt 

Tho: 

. 

9 

5 

87 

4% 

3+. 
* Pd 

74 

5 

* 

3 

* 

15 

10 

* 

7 

4 

7 
by 

5 


1 
y N 
5 
N 
* 44 
$- 
x 
1 * 
1 
1 
3g 
* 
Az 
bd 3 
0 
75 
13 
5 
©: 
: 
. 
BF) 
2 
4 
b» 
4 + 
{1 
5 5 
4 
1s | 
* 1 
A ” 0 
4. ö 
£ 
fl 
: 
! 1 
1 
* 
i 
K 
0 * 
n 
\ 4. . 
4 
35 
WN 7 
1 
By 
bw 
"7 
vn 
6 
1 
a 
5 
PE; 


— . —— 
3 — — * — 


— 

— 
ä—N— > ——— 

——— 


- 
— > \ * 2 n > PR — * — A 
2 2 n . fn _ — FS ee * : 2 wh — 
— 2 2 — PR — 5 — - 6 : 4 — * 1 


5 —— 4 en ee ee 


( 230 ) 
diyſtyru yr un blaid o ba enw bynag, canys 
nid ydyw enw ond n6d, à ddiflana y 'nghyfliniau 
tragywyddoldeb; egwyddor yr enaid, un ai er 
gwobr ai er coſp a lyn urthi. Blwyddyn hy nod 
(fal y ſylwais o'r blaen) oedd 168g, y pryd y 
cyhoeddwyd rhyddid i'r duwiol gorthrymedig 0 
bob plaid a chyſenw; ond fal y mae mwyaf 
galarus adrodd, rhy ffrwythlon y llioſogodd 
cyfeiliornus ymbleidau yn yr oes ganlynol o 
ormodavl ganiataad. Achleſwyd ſeirph i ddeor 


eu hwyay, a gwiberod 1 efgor eppiledd i wen- 


wyno eien elgeulus ” rhai n * y 
Sa. -:- = 
—. rhai mwyaf rhyfygus a chyfeiliorns yn. ev 
| hegwyddorion, a'r à fedodd firwythau Rhyddid 
ym Mhrydain, yw y rhai à elwir gwrthwynebwyr 
y ddeddf; a hyderus ydwyf, fod yn fwy anghen- 

rheidiol wrthſefyll eu hathrawiaeth, nag ydyw TT 

fugail ladd ci cynddeiriog a ddel yn ei gynddaredd 

i blith ei ddiadell ddefaid. O'r hyn, bydd pob 

darllenydd yſtyriol yn gydwybodol, a'u bod yn. 

diſgwyl Nef heb na ffydd na gweithredoedd, pan 
genfy dd y geiriau canlynol o'u mympwy; 3 

rai y ſylfaenant deml eu Diana. Sef, * y dyn a 
4 farno ei hun yn ymrwymol i weddio, athraw- 

_ * jacthu yr efengyl ar eylryw megis dyled- 

« ſwyddau, neu & flinir yn ei gydwybod pan eſ- 

.  gradulo bwynt ei fod mewn cacthiwed, heb 

— fydd 


6161) 


« ffydd; ac yn ceiſio iechydwriacth trwy weith- 
* redoedd y ddeddf. Nad ydyw gweithredoedd 


« da yn fuddiol i iechydwriaeth, na gweithredoedd 


« drwg yn rhwyſtr. Nad oes achos am ofid na 
« chnofa cydwybod yn ol pechu; bod edifeirwch 


syn ddiangenrheidiol, ac er bod Duw yn caſhau 
„ pechod, ei fod hefyd yn ymhyfrydu yn ei 
« faddeuant. Fod pob lleſtr etholedig y munud 
60 cyntaf o'i fod, gan bured y'ngolwg Duw oddi- 
e wrth bechod, ag y bydd mewn gogoniant. Nad 
d des achos bod gofid ar un a gredo, ac o's bydd, : 
| © mae allan o ffordd iechydwriaeth. O's ym- 
drecha dyn i fyw yn ſanctaidd, gan ddywedyd, 
: « rhaid imi wneuthur y fath a'r fath o weithred- 
be; oedd da; yna bu Griſt farw yn ofer, mae Duw 


* yn digio wrtho. Er i ddyn wrthryfela, mae 


| © euogrwydd a chywilydd ei bechod, wedi eu 
golod ar Griſt. Nid ydyw dyn pan becho yn 

| © ipechu yn erbyn Duw, nid yw Duw yn ei gyfrif 
| © jddo, y mae yn ei gyfrif yn eiddo Criſt; ac felly 
| © nid eill fod yn eiddo dyn. Nid ocs ammod 
| ras. Criſt ſydd yn perthyn 


” 


A 


-M y'nghyfammod gras. 
i bechaduriaid megis pechaduriaid ; ac 0's nad 
does mewn dyn, waeth na phechad, gwrthryfel a 


Wo « gelyniaeth, mae yn perthyn iddo cyſtadl ag i yn 5 
| © yny byd. Paham y gweithiwn am fywyd tra- 
40 gywyddol, ac yntau yn eiddo i ni, cyn ini 


ddechrau un weithred? O's 8 
EW * * foddio 


ymdrechwn i 


x 
$1 
. 

* [4 

. \ I of 
: \ 

£1 

| : | 
* 
4 11 
— 
12 
9 
F 
4 
> 
; ; 
£ : 5 ; 

N 
«4 

1 

; ET. 1 
I 
% 

7 . 
[1M 
rn J | 
+ 3s 
1 N 

« *4 11 

» * 11 

2 * 

- 3 * 

. 

5 ff 
- Fs 
14 

EE +Y 

$7 4 
«4 4 
; / bs 
£ 2 7 14 
5 "CY . 
a 1 
L 
1 # : 
, ; 0 1 
1 
Ty of 
2 5 
= 

1 
1 1 4 
3 4 
C 5 

_ |_| 
* 10 14 
a 1.3% 
ra 1 ? 

.* 4 
” 5 
V3 * 
bs { 
188 

. e 
N 1 5 
448 4 
ni 
ol © "4 
1, 
0 
1 2 
14 

1 
0 1 o 
. 7 5 
* 
; —— 
is I 
12 p 
Ws: 
© 1 
i 
+ . 
* at 
* 
3 
135 i b 
13 * 
94 
IF. 5 
1.8 
1 
1 
* 
. An 
3 
I 
* \ 
\ „* 
Ss 
WES 
* 
S 1 


— S 
n. 


0 2 : 76 5a or We EDT. * ” 
- > r . —— — Fas VU AtI Ig bf ooo tro LEE 
— As — 7 


CERA AG IE IS 


- - — —— — 
— con Rees _— — — een Re nay 


| bywyd garen 


* * Tim. i. 15. 41 Ph. iv; $3» 


( 182 ) 
&« foddio Duw trwy weithredocdd da, yr ydyng 
« yn ei annog i ddigofaint cymmaint ag I 


cc fedrom.” 


Llyma farwol arfau y Gurthreithiaid, a phar rai 


y mynent wyrdroi yr yſgrythyrau; a dadwreiddio 
purdeb y grefydd a blanodd Criſt a'i ebyſtl ſanc- 
taidd, o'r tir. Er fy ngofid, tyſt ydwyf o'u rhy- 


fyg; clywais un yn haeru © ei fod wedi ei ollwng 
* oddidan ddyledſwyddau y ddeddf, mai un o'r 


- we « plant rhyddion oedd efe, ac nad oedd achos | 
5 10 iddo ofidio am bechod, gan ei fod ved ei ifaddau 
1 iddo, cyn iddo ei weithredu. R 


Civ r gair ac yn hacddu þob Ape ddy- 6 


9 fat Crift Ieſu i'r byd i gadw pechaduriaid.* + Mac - 
Paul yn dweyd ymmhellach yn yr un Epiſtol, * 
1 Bydd yn ęſampl vr ffyddloniaid, mewn gair, neun, 
55 ymarweddiad, mewn cariad, mewn v/ſbryd, mewn dd, 
mewn purdeb. I. Neu a wyl tt yn diyſtyru golud ei 
Adaioni eu, a i ddioddefgarweh, a't ymaros, heb wybod 
fſod daioni Duro yn dy dywys di 1 ediferrwch, Eithr 
yn ol dy galedruydd, a'th galon ddiedifeiriol, wyt yn 
 tryſori iti dy hun ddigofaint, erbyn dydd y digoſaini, a 
_ dadguddiad cy fiawn farn Duw. Yr hwn d ddl i bawb 
Pn ol eu gweithredoed d. Sef ir Thai trwy barhau yn. 


gneuthur da, a geifuant ogoniant, ac ee x 


1 Riu, 11. 4, 55 6, 7. 


( 233 ) 
Fe allai y barna darllenydd tueddol, fy mod 
yn dal yn rhy bell ar ochr y ddeddf; nag ydwyf 
yn wir, cydwybydol wyf na chyhawnheir un 
cnawd trwyddi. Beth gan hynny 2. d bechwn ni 
o herwydd nad ydym dan y ddeddf, eithr dan ras ? 8 
Na atto Duw* ! Oni wyddoch chwi mai i bwy bynag ; 
9 rhoddwch eich hunain yn wei ſion i ufuddhau iddo, 
ua un bynag ai i bechod ; n yntau i W 
| i gyfuawnder. 
__ Pellydwyfoddiwrth ryſygu goſod ann 
dyn ar orſeddfainc yr Oen: haeddiant Criſt yn 
unig ydyw coronau y ſaint mewn gogoniant. 5 
Heb fy nghyfiaunder fy hun yr jun ſydd o'r gyſ= 
raitſ, ond yr hn ſydd trwy Hdd Griſt, ſef cyfrawnder 
Hud o Dduw trwy Had r. Nid oes onid un ffydd 
; jachuſol, ffydd y gwir Griſtion yw hon, nid y 
farwol yr hon ni ddwg ffrwyth. Rhoddaf ymma 
ddarluniad o ffydd fywiol; a barned y darllenydd 
A oes gan y Gyrthreithiaid hawl i iechydwriacth | 
trwyddi, neu yntau y wag-hyder a grybwyllodd 
St. Iagof, yr hon à ddiflana Pan fyddo . 
llefain Argluydd, Arglwydd. 9 
F fydd, medd Paul, y dy gwir fail y 3 yr 
ydys yn eu gweled. Trwy ffydd yr ydym yn credu 
, y cyflawna Duw ei addewidion, ac y derbyn | bech- 
aduriaid tan nodded ei drugaredd, er mwyn 
_ eiriolacth 


* Rbuf. vi. 15, 16. nl! ii, * | lago ii. 20. 
5 Mat. vii, 21 Heb. xi. 1. . 


„ 
eiriolaeth a chyfryngdod ein hiachawdr leſu; yr 
hwn ymadawodd oddiwrth ddeheulaw ei Dad, gan 
fod prynedigaeth eneidiau colledig yn fwy dy- 
munol - ganddo, na thywyſogaeth Seraphiaid ; 
ac a ddiſgynodd i blith pechaduriaid. gan ym- 
oſtng i farwolaeth waradwyddus ar y groes, fal 
yr etifeddai y fawl a uw __ fywyd tra- 
gywyddo],* 
Mae y Corthreithiaid yr un feddulhyd yn byn, 
ond awn ymmlaen i chwilio ſylfaen yr adeiliad- 
aeth; o's diſgynodd yr had mewn tir da, mae'n | 


1 1 ddiammauy dwg ffrwyth, yn oly gyfran o dymmhor- 


| olgawodydd a ddibidla bendithion nef ar y macs; 


hai ar driugeinfed, a rhai ar y ganfed f. Vn awr 
gofy naf, ai o wirfodd ei i ewyllys, yn dangos annher 


Tynol gariad i bechaduriaid, y daeth Criſt i W gwa- 
red? neu yntau ai try gymbelliad, neu oedd ddyl- 
edus arno ein prynedigaeth? Nid oes yr un dyn, 


ac ynddo y wreichionen leiaf o lewyrch yr Yſbryd — 


glan, na chydſy nia ynebrwydd, maigwirfoddweith- 
red rhadrasoedd y cybl; mae cariad Criſt uwchlaw 


gwybodaeth I; annogaeth toſturi ym mynwes 


trugaredd ei hund; y pryd y gallaſai adael dynol 
ry i boenedigaeth tragywyddol yn ol eu haedd- 
| . Pa Griſtion 1 = na ee): wrth ei 
Ni Ioan ili. 1 5. + Mare i iv g. e 1 Eph. iii. 19. 
1 \ lago Is 18. O'm ewyllys da fy ki Y toſturiais wrthyt.“ 
ARR Eſau 6. 


( 135 ) 

enaid ? Ymddibridda, a dyrcha ar efgyll ffydd, 
neſaa yn oſtyngedig ger bron ei orſeddfainc; yr 
hwn a'th garodd cymmaint ; ymhyfryda, ac er 


hyn wyla © garedigrwydd, gan nad oes genyt fodd 


i dalu iddo y filfed ran o'r diolchgarwch à haeddai: 


| dywaid efo yr holl greedigaeth, © I'r hwn ſydd 
yn eiſtedd ar yr orſeddfainc, ac i r Oen y byddo 
y fendith, a'r anrhydedd, ar Fogoniamn, ar 


gallu, yn oes oeſoedd.“ 


Deallwn bellach mai Cariad ydyw y frwyth | 
ddyledus i darddu oddiar fywiol ffydd, a'r hyn 
ſydd ganddo yn ei yſbryd gariad tuagat Dduw, Z 
ni ddichon fod heb gariad yn ei weithredoedd 
tuagat ei gyd-greaduriaid. Puy a'n gwahana n 
oddiwrth gariad Criſt ? medd Paul.t Os cerwch fi, 


cedwck fy nghorchymmynion, medd ein Harglwydd 


a'n Hiachawdwr.f Bydded cariad yn adiragrith, caſ 
euch ddrwg aglynwchwrth yda.$ Rhodiwch yn addas 
iꝰ alwedigacth ch galwyd iddi, Gyda Pliob goſhyng- 5 
eiddruydd ac addfuynder, ynghyd d har mars, : 


gan oddef eich gilydd meten cariad. 


Guelvn fod y gorchymmyn, cariad, yn gyf- » 
rodedd trwy yr yſgrythyrau ; o's carwn gymmydog 
fal ag y dylem, nid allwn droſeddu yn eterbyn 

on bodd ; ond o's ithrwn, bydd edifar genym, 


 ymoſtyngwn : 


C Datg. v. 13. + Rhuf. viii. 35. f loan xiv, 15. 
„ Rhuf, xi. 9. I Eph. iv. 1, 2. V 


— aj oh — il 
* F 2 _ * 


ä 
0 ee n 


—— 


A 
. — —— — * 


2 e 
7 2 — © 3 
pu ae <oob n * 


( us ) 


ymoſtyngwn ;ddo, ac erfyniwn ei gymmod. Mwy 


o © lawer (pe bai modd) y dylai Criſtion warchad 
ei dueddiadau rhag pechu yn erbynyr Hollalluog, 
yr hwn ſydd a" lygaid yn fflam din, yn chwilio y 


galon ac yn profi yr arenau; gan waſtadol weddio 
am gymmorth i wrthſefyll profedigaethau, a chyf- 
addef ei anallu ei hun, gan roddi ei bwys a'i hyder 
ar yr hwn a'i prynodd. Mae y gwir Griſtion yn 
gwaſanacthu Duw a't holl galon, a'i holl feddwl_ 
' Vi holl enaid, oll yn oll, nid oes idde hyfrydwch 


onid y'ngwaſanaeth Duw; ei wendid a'i 


ammherffeithrwydd ſydd ddirfawr ofid iddo, nad 2 
allai ei waſanaethu & mwy o burdeb. Nid ydyw 
Vn ei waſanaethu mewn hyder ei fod yn deilwng, 1 
. o wobr am ei waſanaeth, er ei fod yn ficr y ceiff F 

ei vobrwyo; ond o wreſog gariad a phur ufudd- 
dod. Mae yn ofni Duw o ran ei allu, ond yn ei 


garu yn fwy o ran ei drugaredd. Ofn ydyw 


ſylfaen ufudd-dod cythreuliaid a phechaduriaid 


i annychweledig; ond cariad ydyw 9 ufudd- 
dod y Criſtion. 


„dend an yn gofidio yn ol pechu, nid _ 
ganddo ffydd, medd y Gwrthreithiaid. Ond y 


prophwyd à dyſtia yn y gwrthwyneb, © 7” rbai di- 


5 angol d ddiangant, ac ar y mynyddoedd y byddant heey, 

1d fal colomònod y dyffryn yn gruddfan bob un am ei 
anwiredd.”* Agos'yw'r Arghwydd at y bai. 

* 


„ Tuck; wit. 16; 


( 137 ) 
ech ; 0 galon ac efe à geidtv yrhai briwiedig o yſbryd.* 
Am hynny y gwedaia pob duxwiol arnat ti o Dduw yn 
yr amſer © th geffir.F Ti yr hun d wrandewi weadi, 
_ attat ti y dato pob cnawd.} 


Mae'r Arglwydd Fyddlon a chywir, yn bygwth 
_ chwdu allan o'i enau y claiar Laodiceaid, y rhai 


nad ydynt na brwd nag oer$; ac a ryfygant ym- 
| honni eu bod yn oludog ac yn gyfoethogion heb 
arnynt eifiau dim; ond er hynny yn druan, yn . 
reſynol, yn dylawd, yn ddall,ac yn noeth. Ffordd 


- heddwch nid adwaenant ; ac nid oes gyfiawnder 


yn eu Ilwybrau :| gwnacthant iddynt lwybrau 
ceimion; pwy by nag à rodio yno nid adwaen 
heddwch. Dirmygus ganddynt air yr * 8 


nid oes ganddynt ewyllys iddo. 


Mae cydwybodau y cyfryw mewn ele, : 
h megis wyn, ond deffroant gyda ffyrn- 
; igrwydd llewod a ſeirph. Ymfoddlonant yn eu 
cyflyrau, gan ddywedyd, fod cyfiawnder Criſt | 
ya gyfrifol iddynt hwy, a'u pechodau hwy yn. 


ei ef eiddo gan iddo ddwyn ei groes, nid oes 
achos iddynt hwy ; bu Griſt yn eluſengar, i arbed 
iddynt hwy ranu eu heiddo; bu yn ddiwair, 
rhag g cyfri iddynt hwy eu godineb ; a chan fod yr 
leſu yn llariaidd, nid VV eu digofaint hwy yn 


bechod, dywedant fod 1 yr hwn 2 a rano eluſenau i 


0 i'r 
9 Pal. xxxiv. 18, + Pal. Rv. 2. 1 Datg. 111. 15. 
y Efaulii, 8. er. vi. 10. 


f : Aa "A 
a — rm I ag My 8 5 — 5 . 
— w=——— 


( 180 ) 
i'r anghenus, gweithio am fywyd tragywyddo!] 
gwell ac eſmwythach ganddynt hwy gael nef trwy 
ffydd yn unig. Ond y mae y diſgybl yr hwn yr 
oedd yr Ieſu yn ei garu, yn dywedyd fal hyn, 
_ « Eithr yr hwn ſydd ganddo dda'r byd hwn, ac d welo 
ei frawd mewn eiſiau ; ac d gauo ei dofluri oddiworiho, 
pa fodd y mae cariad Duw yn aros ynddo ef.” ? 
Fr ydwyf yn gweled fy hun braidd yn anghal}, 
 ymofyn amyſgrythyrol brofiadau, 1 wrthddadlu y 
| broffes na ddichon ſefyll yn erbyn anianol reſwm 
yn unig. Criſt a ofododd reolau yn yr Efengyl 
i' w ddilynwyr eu canlyn, gan ddywedyd, Zi hon 
nid yw yn cymmeryd ei Os, ac yn canlyn ar rf ol 7 „ 
nid yw deiltong o honof fi. 4 
Euveled Criſtianogion : au u bucheddau yn os 
wrthwynebol i i reolau yr yſgrythyr lan, a barodd 
1 laweroedd dramgwyddo. Yr. oedd Paul yn 
cwyno hynny, gan ddyw edyd wrth y Rhufeiniaid. 
 Canys emo Duw och plegid chwi, à geblir ymmblith 5 
cenhedlvedd.'+ Pa fodd y geill yr anghred feddwl yn 
barchus o'r Efengyl, tra byddo ei phroffeſwyr yn 
ei gwadu yn eu bucheddau ? Anfad ymarweddiad 
yr offeiriaid yn Rhydychen, à barodd i Herbert} 
yſgrifenu yn erbyn duwdod Criſt. Bolingbroke 
drachefn, wrth ganfod anwireddus ymddygiad 
5 r yr eglwys yn nyddiau Cromwel, a 
lefodd 


TY "RY 37. 1 + Rhuf. ii. 24. t Lord Herbert, | 
of Cherbury, a deiſt, in the of Henry Viu. 


( 199 ) 
lefodd allan, Ai dymma Griftiangrwydd ! yna 
 byddwyf Bagan. Ac yiywaeth, fe fu cynddnveg | 
aii air. 

Vr hwn ſydd ail-anedig, ac vidio y gwirionedd 
yn cyfanneddu ynddo; oni ddwg efe ffrwyth yr 
yſbryd? Yr hwn ſydd yn parhau yn ei bechod, 
heb ofid na chyſtudd cydwybod o'r achos; nid 

_ ellir ddywedyd iddo erioed gychwyn tua Sion: 
ac er hynny fe feiddia rhai haeru, y dichon y cyf- 
ry feddiannu iachuſol ffydd; fal y mae cyſgod 


igorph anianol, felly mae gau-hyder megis rhith 


ffydd yn arwain pechaduriaid hyd flordd eſmwyth 
ac chang, yn lle ymdrechu am y porth cyfyng.* 

Dewiſant gerbyd rhyfyg a chluſtogau dan eu 
penelinoedd, f pryſurant ymmlaen tua'r nefoedd à 
greuwyd yn eu meddyliau eu hunain. O druein- 
aid! fal y dywedodd Bunyan am Anwybodaeth, 5 


1208 gwelais fod ffordd i uſſern heibio i borth y nefoedd.” : 
A'r anghenfil pechod, oedd yn pwyſo yn yſgafn 


ar eu cydwybodau, gan wenu arnynt yn y byd 
hon, a chyfarth cabledd yn erbyn nef, yn awr a 


ddychwel at ei berchenogion, a chydag ef dri o 


gyfeillion tragywyddol ac ofnadwy, * Galar, : 
_ Gruddfan, a Gude. 


Ni bydd achos (fal yr 1 yn goboithio) i deb, . 


anfoddloni o ran yr ymadrodd rhagflaenol; os 
* un, dig wrth bechod? a fydd, canys ni * 
vynebais 


0 # Mat. "y 13, : + "Rake. xiii. 18. 8 


64 


wynebais i ond pechod rhyfygus. Ni byddwn i 
ddig wrth neb un, a'm galwai yn Wrihreithiad ; 
ond os byddwn yn tueddu at eu hegwyddorion, 
byddai achos imi fod yn ddig wrthyf fy hun: 
byddwn ddiolchgar am argyhoeddiad, ac ni bydd- 
vn eſmwyth nes y gwnawn heddwch à Duw. 
O's cyfeiliornais, gan ganlyn anianol ddych- 
 ymygion, yn lle yſgrythyrol wirionedd, cerydder 
fi yn ddwys; ond parhaed brawdol gariad: gwneler 
imi gydnabod fy nghamſyniadau, canys chwen- 
nychwn fyned o gyntedd 7 cenhedloedd, 1 dem! 
doethineb gair Duw. 


Y CHWECHFED RAN. 


Yun cynnwys, RnyppiD MEDDWL A 


CHYDWY BOD, 


Fleb ryddid meddiol nid yw bendithion y bywyd bwn 
and blinderau i ddynion—Rhodd Duw ydyw daroft- 

4  yngiad anwydau—Boddlonrwydd a amynedd, 
Meytbau rhyddid y meddwl—Truents yw bren- 
Hinocdd hebddi A dedwydd y cardotyn a't caffo— 
Amynedd Iob—diamwaadalwch Polycarp eſgob & myr- 

na Rhyddid meddwl Socrates athro cenhedlig—A 
 boddlonrwydd Epittetus y caethwas—Trueni cacth= 


ed 9 ſpmeyran, fe 4 gwallgofrwydd. 
Mir. Rhyddid wladwriaethol yn vill dyn 
oddiwrth drais a gwrthwynebiad gelynion | 
a therfyſgwyr; a Rhyddid grefyddol yn rhoddi 
iddo y fraint o addoli yn gyhoedd, yn ol ei 
ddymuniad heb rwyſtr nac attaliad: ond heb 
Ryddid ym meddwl yr hwn a'i mwynhao, nid | 
 ydyw y naill ond gorthrymder, na'r llall 
eymhelliad. Er bod cyfraith ei wlad yn ei am- 
ddiffyn yn ddidrais ddiorthrwm. ond os bydd efe 


ya 


( 142 ) 
yn orthrymedig yn ei feddw], nid oes iddo un 
munud o eſmwythder, mae yn gweled ei hun yn 
fwy truenus nag ereill, ac yn ſathredig gan bawb. 
A thrachefn, er ei fod mewn Rhyddzd i arfer y 
ddull o grefydd a ddymunai ; etto mae ei gyd- 
wybod wedi ei goloſgi a haearn poeth,* nid oes 


ganddo ddiddanwch y*nghyfraith Dduw: mae yn 


cyfrif ei hun mewn carchar tra byddo mewn eg- 


 Iwys, neu ryw le neillduol yn gwrando cynnygion 
= Efengyl. Ei anwydau 4 arglwyddiaethant 
arno: mae adfyd neu hawddfyd yn ei orchfygu; 

i ddywedyd y cwbl ar fyr, mae yn gaeth oddifewn- ” 
ol, er mwynhau pob rhyddid allanol. 0 


Oln yr Arglwydd yw dechreuad doethineb ;t 


5 felly rhad Duw yw rbyddid cydwybod: yr hun 
ſydd gydnabyddus o werthfawrogrwydd y fendith 
hon, ac yn ei mwynhau, ni's gall galluoedd 

anghred ei orthrymu : mae hi allan o olwg dy nol, 
ond bod rhywfaint o arwydd y'ngwynebpryd ac 
pymarweddiadau ei pherchenog. Gwynfydedig yw 

y fynwes lle y mae yn cartrefu, gorſedd boddlon- 
rwydd ydyw: mae yn ſefyll megis craig yn erbyn 

' tonau, curant a lluchiant y naill yn niffyg y llall, 
mae yn anorchfygol. Ond yr ewyllys ſydd yn 
dadaroſtyngedig ivw anwydau, mae megis ynys 
heb ragfuriau y*nghanol y cefnfor ; chwythed y 

swynt o'r gogledd neu o'r dehau, mae yr awel 


leiaf : 
8 Tim. iv. 2. t Pal. exi. ig. 


( 143 ) 


Ieiaf yn peri i lifeiriant o dònau ymchwyddo dros 
ei glanau. ,Y dyn ſydd yn marchogaeth y* 
ngherbyd afreolaeth; mae ei anwydau megis meirch 


ffromwyllt wedi cipio y firwyn o'i ddwylaw eg- 


wan: fe chwennychai y truan droi yn ei wrthol, 
ond dilyn y gallu trechaf à raid i rediad yr ol- 
wynion. 


Ni ddichon dyn fod yn ddedwydd y "nghanol 
_ eyfoeth ac anrhydedd, o's bydd ei gydwybod yn 
ei farnu: ac ni ddichon fod yn gwbl annedwydd 
mewn tylodi a chadwynau, o's bydd ei gydwybod 
yn ei ryddhau. Rhyddid wladwriaethol heb 
ryddid cydwybod, ſydd waeth na cherddoriaecth _ 
heb bereidd-dra cydſain. O's adfyd yw y dolur, 
amynedd yw yr eli gorau; a boddlonrwydd y 
feddyginiaeth benaf mewn caethiwed. Nid yW—5 
boddlonrwydd yn peri i'w pherchenog ddymuno 
uch ſwyddau neu raddau ; ac o's goſtyngir, ni 
 _ rwgnach, Diſgyned y fendith hon i fynwes o ba 


radd bynag ni chaniataa i'w pherchenog gablu 


 rhagluniaeth; fal y _celfydd 00- y bardd 


Seiſnig. 


% Whate'er the paſion, knowledge, fans or ell, 
Not one will change his neighbour with himſelf ; 
The learn'd is happy nature to explore, 
The fool is happy that he knows no more ; 
I ̃he rich is happy in the plenty givin, = 
| The poor contents him with the care of heay'n ; 
See the blind beggar dance; the cripple ſing ; 
The ſot a hero, lunatic a king.” LEE. 


Mae 


(144) 
Mae y dyn tylotaf yn y byd, o's bydd yn 


mwynhau Rhyddid cydwybod eſmwyth, fil © 


weithiau yn ddedwyddach na'r cybydd crintach- 


luyd yr hyn trwy orthrymu y tylodion, a gribddeil- 
odd ei filoedd ac à bentyrodd ei fyrddiwnau. 


Rhyddach ydyw y gweinidog, neu'r beunydd- 
iol lafurwr, a fyddo a rhyddid meddwl yn melyſu 
chwerwder gwaſanaeth; na'r goreſgynwr a oſod- 


odd amryw daleithiau yn annghyfannedd 3 Er bod. 

yn ei allu ag amnaid ei deyrnwialen, wneuthur 

a dadwneuthur rhaglawiaid a ſwyddogion ; a 

miloedd o'i ddeiliaid i ddiſgwyl dyrchafiad neu 
” oſtyngiad, rhyddid neu gaethiwed, bywyd neu 

. farwolacth, oddiwrth wen neu guwch ei wyneb- 

DO pryd: ond O's ei anwydau a arglwyddiaethant 
arno, x mae yn gacth, ar ei orſeddfainc. . 


« * 3 TY ks nn 
* 'Thyſelf the vanquiſh'd ſlave of wrath and luſt; 
Each paſſion ſnatch'd the ſceptre from thy hand, 
8 And * thee chain'd, a ſlave at her command. * 


Tob oedd un o'r rhyſeddaf 3 a ſendithiwyd_ ar 


r6dd nefolaidd hon; er add ei feibion, er colli 
ei ferched, er cy flafan ei weiſion, er ei anrheithio 
o'i holl dda bydol, er cabledd ei wraig, er dichell 
ſattan fe ddywedodd, A dderbyniwn ni gan yr 
Arglwydd yr n Hdd dda, ac oni dderbyniwn ni yr 


1 | | # _. byn 


0 145 ) 


kyn ſydd ddrug WI Ond gofid 4 gafodd ychydig 
o wall ar ei amynedd pan 2 7 dydd y 
ganwyd ef. T 
| Polycarp, eſgob "A pan oedd 1 gael ei 05 
am ei grefydd, y ſwyddog a gynnygiodd iddo ei 
Ryddid, o's efe à gablai Griſt: yntau gan ddewis 
| yn hytrach ddioddef marwolaeth na cholli Rhydd- 
5 cydwybod, a attebodd, © Chwech a phedwar 
ugain mlynedd y gwaſanacthais | i ef, ac a'i cefais 
yn Arglwydd da; felly, paham y gwadaf fi 17 
Arglwydd a'm Duw? . 
| Socrates, er mai athro cenhedlig, 9080 fedd- 
aol o'r fath gynneddf meddw], fal y geill f 


amryw Griſtianogion ry feddu: canys ychyd- 5 


ig o oriau cyn amſer goſodedig ei farwolaeth, . 


ei ymddygiad oedd gymmwyſach i ymddangos 


V 'nhragywyddoldeb, na lluoedd o of r r rhai 2 a oleu- 5 
vyd gan yr Efengyl. 


Epictetusd hefyd, er mai caethwas à fu holl 5 


ddyddiau ei einioes, 4 berchenogodd gyfran 
odidog o'r Ryddid ymma: yr ydoedd ei gyflwr 
gwaſaidd yn etifeddiaeth o foddlondeb iddo, gan 

. ee 


Job, ü. 10. 


4 Job, i Ill. _ 


1 Poiſoned in the ſeventieth year of 15 age, 40¹ yes be- | 
fore Chriſt, 


. { Slave to Epaphrodizus, Nero's freed man. 


646) 


ddywedyd, * Ewyllys y defoedd ydyw, ar law 
* rhagluniaeth mae goſod pob dyn yn yr alwed- 

« igaeth a welo ei galluoedd yn oraf, pa un bynag 
ai yn llywydd teyrnas, ai yn gaethwas dirmyg- 
« edig. Cyffelyb ydyw y byd hwn i chwareu- 
* dy, dynion ydyw y chwareuyddion, au buch- 
« eddau ydyw y chwareuyddiaeth; un mewn 
dull brenhin, a'r Nall mewn dull cardotyn; ac 
« ynol y diweddglo, f nid oes ragoriaeth rhyng- 


© thynt : nid yr uchaf ei alwedigaeth, ond y gorau 


ei ymddygiad à geiff ei ganmol fwyaf: o's datfu 

« r cardotyn chwarau ei ran yn well na r bren- 
din, oni cheiff efe fwy o oruchafiaeth ? A chan 
„ nad ydyw y byd hon ond porthladd, i ddiſywyl 
„ ynddo am ychydig, i aros cyfleuſtra ; i fyned yn 
* mlaen i'r cartref tragywyddol ; pwy ond ynfyd- 


3 ion à ymdrapherthai eu hunain am y leoedd 


© uchaf, dros funudyn darfodedig ? wachelyd 
cawod?P “ | 

| Megis mai chodd bun ydyw Rhyddid y medd- 
wl, ſynwyr, dealldwriaeth, ehangder amgyffred- 
jadau, a phob rhan nefolaidd arall, ſydd yn dyrch- 

_ afudyt-goruwch y greedigaeth anifeiliaidd: felly 
mae yn ei anwrthwynebol allu, gymmeryd 7 talent 
y gwas anfuddiol oddiwrtho, a'i rhoddi Pr hyn 
ſydd ganddo ddeg. Yr Arglwydd Hdd yn rhoddi, 
a4 Argluydd Hdd yn cymmeryd ymmaith : bendiged- 
Uu# Jyddo e enw 5 Argluydd. Pa'r un ai cerydd 


rhagluniaethol, 
* "Theites, 4 Epilogue. Math. xxv. 28. 


; (or). 
rhagluniaetbal, ai anhwyl anianol, ydyw gwall- 


| goſrwydd; ſydd wedj bod yn deſtun o ymddadlu 
mawr rhung dy ſgedigion * ar hynny, nid oes 
achos dal sylw yn awr ; ond hyn a allaf ddywedyd, 


mai cyflwr greſy nus ydyw caethiwed y ſynwyrau, 


ni ddylai dyn eu camarfer tra byddont yn ei fedd- 
iant ; mae bynny yn rhqddi dawn ac anrheg yr 


Hollalluog at waſanacth ei elyn penaf. Hir- 


ymaros*. yw un o briodoliaethau yr Arglwydd, 
pan y mae yn dioddef i ddoethion y ddaear 
vngynghori yn ei erlyn ef, ac yn erlyn. ei Griſt. 
| Ond yr hwn yr hwn ſydd yn preſwylio yn y | 


/ 


.  nefqedd a chwardd, yr Arglwydd awatwor eu ffol- 5 


 Ineb hwynt,f ca- nt yied 2 Phiol ei lid ya nydd 


mar ei ddigter.h 


Y dyn atydda y* ogharchar a- 1 v wyrau ganddo, 
nid ydyw + gybl druenus, fe eill ymbyfrydu yn 


ei feddwol fo Duw yn canfod ei gaetbiwed ; ac er 


bod ei gorph mewn cadwynay beiyrn, geill ei 
yſbryd (fal un Joan Bunyan yingarehar Bedford) 
| fod mewn rhyddid 1 deithio à llawen bererindod = 
tua Sion. Ond yr hyn ſydd a'i gorph, ai y ſbryd 
1 'ngarchar ; Wyma gadwen ddeublyg; rhby 
un genyf d ddarlunio! Mae bardd Ser eifhig yn 


ce 


* Rhuf. ix. 22. + Pfal. ji, 2. | þ 6 : : 
| $ Daig. vi. 17. | 


( 18 ) 


cwyno cyflwr el eyfaill Nath. Tees (bardd aral 
godidog a flodeuodd yn nheyrnafiad Siarls II; 
ond damweiniol ragluniaeth a barodd iddo. 


wallgofi,) fal hyn. 


Chain di in a den, remov'd from human eyes, 
Poſſeſs d with rage, alas! the poet lies; 
Too miſerably wretched to be nam d; 
For plays, for heroes, and for paſſion fam'd. 
Thoughtleſs he raves his ſleepleſs hours away, 
In chains all night, in darkneſs all the day: 
An if he gets ſome intervals from pain, 
The fit returns; he foams and knaws his chain, | 
| His eye ball rowl, and he mou mad _ 8 


Egniol y dylem 0 ar yr wh y mae pob | 
peth a'r y ſydd eiddiom yn ei law, ar iddo 
| ganiatau ini fwynhaad o'n dealldwriaethau; i 
arferyd yn ddiolchgar ac yn. oftyngedig y 
moddion o ras, trwy ba yn y mae ini gyrhaedd 
dedwyddwch bywyd tragywyddol yn y byd à 
ddavw, ac hyfrydwch eſmwythder meddwl yn y 
. 125 hwn, er bod ein cyrph mewn gefynau heiyrn. 


”” He was the 1 of che at tragedies of Cefar 
2 Borgia, Conſtantine the Great, Gloriana, Lucius Junius 
Brutus, Maſſacre of Paris, Mithridates of Pontus, Nero, 
emperor of Rome, Princeſs of Cleve, Rival Queens, Hannibal's 
Overthrow, and Theodofius, | | 


k. SEITHFED RAN. 
'YNGYLCH RHYDDID YR EWYLLYS,. 


Dyn yn rhydd ei ewyllys cyn y croymp—Wedi bynny 
Pecbod yn arghwyddiaethu arno— Hyd oni adferir 
trum rid—Ymadadlu ynghylch etholedigaeth, yn ber- 
Alus 1 achos 0 orfoledd i elynion or Efengyl— 5 
Bod gair . Duw yn adigonol i iechydworiaeth, heb 


ale 2 uchel chen. : 


UW 3 A greodd . ac ai 3 
"ag ewyllys rhydd, i ſefyll neu ſyrthio :* gan 
gſod oi flacn fywyd a marwolacth, da a drug: 


. 


wm For man will ; 1 
— tranſgreſs che ſole command, 
Sole pledge of his obedience : fo will fall, 
He and his faithleſs progeny. Whoſe fault? 
| Whoſe but his own ? ingrate! he had of me 
All he could have: I made him juſt and right 1 _ 
| Sufficient to have ſtood, though free to fall. EY 
Such I created all th* ethereal pow'rs, | 
And ſpirits, both them who ſtood, and them who fal d: 
Freely they ſtood who ſtood, and fell who fell. 
Not free, what proof could they have giv'n ſincere 
Of true allegiance, conſtant faith or love, 


ond y dyn trwy ollwng y ffrwyn i' w drachwantay, 
2 * ei Ryddid a't nnn, o ethol a 
dae wis; 
Where bs what they needs muſt lo, appear'd; 0 
Not, what they would ? what praiſe could they 9 
What pleaſure I from ſuch obedienee paid, 
When will and reaſon (reaſon alſo is choice) 
Uſelefs and vain, of freedom both deſpoil'd, A 
Made paſſive both, and ſerv'd neceſſity, | 
Nat me? They therefore, as to right belong'd, 5 
Bo were created, nor can juſtly aceuſe 
I heir Maker, or their making, or their fate : i 
A s if predeſtination over-ruld 
Pheir will, diſpos'd by abſolute deoree, | os 
Orne fore-knowledge. They themſelves decreed 25 
| Their own revolt, not I: Hines, ͤð 
|  Fore-knowledge had no influence on their fault. 
Which had no leſs prov'd certain, ynforeknown. 
So without leaſt impulſe, or ſhadow of fate, 
Or aught by me, imutably foreſeen, 
They treſpaſs; authors to themſelves in all, 
Both what they judge, and what they chooſe, for ſa, 
1 form'd them free, and free they muſt remain, 
"Till they enthral themſelyes ; I elſe muſt change 
Their nature, and revoke the high dec. 
= Unchangeable, eternal, which ordain'd 
Their freedom; they themſelves ordain'd their. fal. . 
The firſt ſort by their own ſuggeſtion fell, ; 
| Self-tempted, ſelf-deprav'd ; man falls, deceiv'd 
By th' other firſt : man therefore ſhall find grace; 
The other none: in mercy and in juſtice both, 
Through haav'n and earth, ſo ſhall my glory excel; 
N But mercy, Arſhagd laſt, tall brighteſt ſhine. 


Muy. Ton. 


— . cen tots 22 — — 
a — — ” - 
. — — — N 

9 


© 41 


dewis; ac 4 acth yn gaethwas i bechod. Oddj. 
yno y tarddodd y fath ddallineb yn ei ddealld- 
wriaeth, gwrthnyſigrwydd yn ei ewyllys, a'r fath 
aruthrol angerdd yn ei wyniau a'i chwantau ; fal 
nad eill 0'i nerth ei hun, amgyffred neu ddewis y 
cyfryw bethau à fyddo wir fuddiol iddo; ond efe 
a hyrddir gan ei anwydau i ethol y pethau ſydd 
yn Ilwyr wrthwynebol i'w ddedwyddwch: fal y 
dywedodd yr Apoſtol, © Ni eill y rhai 95 11 
cnawd ryngu bodd Duw®*” 


Mae holl ddynol ryw wrth anian yn gaeth- 


FE weiſion i bechod, « angall ydynt, ac nid deall- 


gar hwynt; y maent yn ſynhwyrol i wneuthur 
drwg, eithr gwneuthur da ni fedrant.t” Ond 
trwy gymmorth y Diddanydd mae ini gaffael y 
law uchaf ar ein gorthrymwr, i groeſhoelio ein 
trachwantau, f i fod yn rhyddion o feddiant pech- 


od a Sattan,$ ond yn rhuym i waſanaethu y Du 


= byw yr hyn ſydd wir fraint a rhyddid oddidan 
iau cacthiwed: canys ſafodd Cyfryngwr rhyngom 
ni a tharanau mynydd Sina,** ac Eiriolur rhyng- 
: om ni a melldithion mynydd Ebal. + 2p 
Mae ewyllys dyn tra byddo yn eigy lwranianol, 
mewn cyngrairaphechod; ac ya cyd-lunio sur. 
ryfel : 


- ® Rhuf. vill. 8. Theſ. il. 17 + Jer. iv. 22. f Rhuf, 
vi. 6. Gal. v. 244 F Rhuf. vii. 2. || Heb. ix. 14. 
| Heb. xii. 23. Ecſcd. xix, 16, t Deut. xi. 29. 


"C0 7 


ret yn erbyn hir-ymaros Duvw : : ond par 
weithio Duw yn yr enaid, *ewyllyfio a gweithredu, oft 
ewyllys da ei hun ; yna tardda ymrafael rhyng- 

thynt, ac y dirprwya yr ewyllys Iythyr yſgar 
rhyngtho a phechod ; gan ei gaſhau megis gelyn 


penaf ei ddedwyddwch. Mae golwg arno, ie 


| meddw] am dano yn flinder iddo? gynt, yr dedd 
fal Cain a'i ddymuniad ar bechod, ond yn awr 
mae yn llefain efo Dafydd, “ Da genyf wneuthur 
dy ewyllys, o fy Nuw; a'th gyfraith ſydd @ 
« fewn fy nghalon.” Ond er bod pechod mor 
annymunol gan ewyllys y credadyn, mor gas 
gantho a phyrth uffern; etto y mae yn gym 


myſgedig a'i weithredoedd gorau ef. Mae Paul 


yn dywedyd, * FC anys nid wyf fi yn gwneuthur = 
* « y peth da yr _ yn ei ewyllyſio, ond y drwg, by 
« yr hwn nid wyf yn ei ewyllyſio, hynny yr wyfyn 
4 ei wneuthur. Canys mi 4 wn nad oes ynof fi, 
6 bynny yw, yn fy nghnawd i, ddim da yn trigo: 


« oblegid yr ewyllyſio ſydd barod genyf; eithr 


* cwblhau yr hyn ſydd dda, nid wyfyn medru arno. 
« Felly yr awrhon, nid myfi ſydd mwy yn gwneu- Hh 
ce thurhynny, eichr pechod yr hyn ſydd yn trigo yn- 
Of fi. Yr wyf yn gweled deddf arall yn fy 
e aelodau, yn gwrthryfela yn erbyn deddf fy 

„ meddwl, ac yn fy nghaethiwo i ddeddf pechod, 
« yr hon 158 yn fy aelodau. Ys truan o ddyn 

5 1 | cc wt 
1 pal. xl. 8, 
7 Rhuf, vii. 17. 18, 19, 23, 24, 25. | 


6883) 


« wyf fi; pwy a'm gwared i oddiwrth gorph y 


e farwolaeth hon? Yrwyffi yn diolch i Dduw 


* trwy Ieſu Griſt ein Harglwydd. F elly yr wyf 


«fi fy hun a'r meddwl yn gwaſanaethu cyfraith 
"OM Dduw, ond a'r cnawd cyfraith pechod. 9 
Ehangu Rhyddid yr ewyllys tuhwynt i'w 


goſodedig derkynau, o'r naill blaid; a chynnal 
athrawiaeth etholedigaeth ddiammodol, o'r blaid 
arall ; à barodd wreſog ymddadlu rhwng dyſged- 
_ igion: er blinder iddynt eu hunain, a thramgwydd 
i laweroedd o ddarllenyddion. Ymryſon rbwng 
; Criſtianogion mewn pwysfawr bynciau crefydd, 
5 ſydd achos o orfoledd mavr ielynion yr Efengyl. 
Mae y Pabyddion yn balchio fod eymmaint o 
wahaniaethau ymmhlith Proteſtaniaid, gan dyſt- 
iolaethu fod eglwys Rufain mewn perffaith undeb, 
2 bod y grefydd Brote ſtanaidd megis anghenfil 
5 ofnadwy yh ymwahanu yn llaweroedd o bènau 
| erchyll. A bod un blaid yn gwadu duwdod 73 
TCrriſt; un arall dduwdod yr Yſbryd glan; y dry- 


dedd anfarwoldeb yr Enaid; y bedwaredd adgyf- 


odiad y Cnawd; a'r bamed dragywyddoldeb 
poenau yr Annuwiol; ac amryw gamſyniadau 
cableddus; ſydd ry wirioneddol yſywaeth, yn 
vymddangos ym mhroffes rhai dan enw gweinidog- 7, 
1on yr Efengyl. Oddiwrth yr achos ymma o 


amrafael bleidiau yn ein plith, mae pabyddionetto 
yn amlhau: mae eu haneſion eu hunain yn tyſtio, 


X 5 ddarſod 


. r . * — — 
4 < i 1 1 8 2 3 "4 bet” 2 
. ” . 7 e _ N 4 I 2 * 2 > * — * 
- . he 4 — 2 — S . 2 N . - — — > ig. 84 — - < 00 8 n * * 1 
* — an 8 1 - RE . „** A n JF . : ge - : ws - — — —— —— 0A N ye nſ-, - « n * T —_ 
8 E i FI ES I 3 5 n 2 2 * 72722 en EE CE nn Ee — amn . — "a — 2 — 8 
a — i — 8 6 — LE * wc; 7 > < - 22 +1. BITS % 1 > 8 4 CIS 1 — L— — 
1 Al 7 ae — * m__ 8 oy 
- —_— * r I 4 : 
. 


( 154 ) 


ddarfod iddynt er ys ugain mlynedd aeth hejbio, 
ddymchwelyd ugain mil 0 Broteſtaniaid at y ref 
yg Babaidd. | | 

Mae dadleuon ac anghyttundeb mewn eref⸗ 
yddol bynciau rhung Criſtianogion, yn. rhoddi 
achly ſur ir Dei ifliaid gablu Criſt a'r Efengyl 
ſanctaidd. Ymddadlu rhwng rhai dyſgedig 


ynghylch erholedigaeth, à barodd i un Hobbs o 
Malmſbury yſgrifenu yn erbyn y greſydd Griſtian- 

_ Ogol ; ac fal y mae yn ofnadwy ac yn reſynus 
| feddw] , dywedir fod y dydd heddyw dros hanner 


dyſgedigion Loegr yn ddiſgyblion iddo: oddieithr . 


8 yr offeiriaid, elw pa ral JO. bod yn y gurth- = 
wyneb, 


Fe allai y diſgwylia y ae imi vſgrifenu_ | 


, yn helaethach ar Ryddid yr ewyllys, yr hyn nid 8 
does genyf ewyllys rhydd i- wneuthur ; ac nid 


ydwyf yn cyfrif Iy hun yn deilwng 1 1 roddi barn ar 


ddirgeledigaetbau anchwiliaduy etholedigaeth. 5 
Mae awdur dyſgedig a pharchedig yn. awr a'r 


gorchwyl ar ei law; a phoed iddo lwyddiant, a 


chyrhaeddyd y ſbry dol ddoethineb i egluro Y gWir- 


ionedd, à ddylai tod yn ddymuniad pob diduedd 
Griſtion. Ond myfi, ieuanc ac annyſgedig ydwyf, = 


i feiddio cy ffurdd à myfyrdodau rhy uchel i'm 
dealldwriaeth; gallaf ddywedyd euſoes efo Jol, : 
1 Llefarais yr hyn ni's deallais, bethau rhy ryfedd i mi | 


y rhas ni's guyddun,” Cymmaint oedd 1 
e e tact 


1 58 
fael rhwng dyſgedigion ynghylch anſawdd a phri- 
odoliaethau y Drindod fanQaidd, yn nheyrnaſiad 


Gwihym III, fal ag y gorfu 'r brenhin gyhoeddi 


ei orchymmyn, na byddai i neb o hynny allan 
ryfygu yſgrifenu ar y teſtun goruchel hwnnw, dan 


boen coſpedigaeth: gweithred ganmoladwy oedd 
hynny yn y brenhin, canys tra byddo dwy blaid 


Iwyr gyferbyniol 'w gilydd, yn ymddadlu ar 


deſtunau dwywol dyrchafedig ; ; mae yn rhaid bod 
un blaid, o's na bydd y ddwy, yn cy ffyrdd 4 
chanwyll Ilygad yr Hollalluog Dduw. Ymryſon 
_ dyſgawdwyr ynghylch etholedigaeth hefyd, mae 


Duden yn ei egluro yny geiriau canlynol, 5 


„* But here the doctors eagerly diſpute, 5 
Some hold predeſtination abſolute: 1 
Some clerks maintain, that heay'n at firſt foreſees, 
And in the virtue of foreſight decrees, 8 
If this be ſo, then preſcience binds the will Y 
And mortals are not free to good or ill; 
For what he firſt foreſaw, he muſt e 15 
Or his eternal preſcience may be vain. 5 
As bad for us if preſcience had not been; ; 
For firſt, or laſt, he's author of the fin, 
And who ſays that ? let the blaſpheming man 
Say worſe, ev'n of the devil if he can. 
For how can that eternal pow'r be juſt, 
To puniſh r man, who fins becauſe he AY 2 
Or, how can he reward a virtuous deed, 
Which is not done by us, but firſt decreed? | 


1 cannot 


4 : E . bs, Tat . — ER 
. = — Fe” 8 * 2 r n Wu 
_ 2 ob , e — — * 
1 7 — Fen 12 . ee 5 — , 
n w 5 . 2 "p< —— 5 . 
E ; 


Re OE IN 


— 


. . 3 n 2 R 2 
5 3 ct fe Ee Boa FOE = hae. th 
Z _ 8 4 py 
> SI" *X * n 2 3 1 
* — „ * 4 


( 156 ) 


I cannot boult this matter to the bran, 
As Bradwardin and holy Auftin can: 
If preſcience does determine actions ſo, 

That we muſt do, becauſe he did foreknow i 
Or that foreknowing, yet our choice is free, 
Not forc'd to fin by ſtrict neceſſity. 

This ftri& neceſſity they ſimple call. 
Another ſort, there is conditional. 
The firſt ſo binds the will, that things foreknown, 
By ſpontaneity, not choice, are done. 
Thus galley-ſlaves tug willing at their ar, . eg 


Content to work in proſpe& of the ſhore; _ 
But would not work at all if not conftrain'd before. 
That other does not liberty reſtrain; 
Bat man may either act, or may refrain: 
Heav'n made us agents free to good or ill, 
And forc'd it not, tho' he foreſaw the will. 
Freedom was firſt beſtowed on human race, 8 
And the preſcience only held the ſecond place, 
If he could make ſuch agents wholly free, ; : 
'I not diſpute, the points too high for me: 
For heaven's unfathom'd power what man can found, | 
Or put to his omnipotence a bound ? = 
He made us to his image; all agree; Y 
That i image 1s the ſoul, and that muſt be,, 
Or not, the Maker's image, or be free.] 
But whether it were better man had been 
Buy nature bound to | good, not free to we 
5 1 wave, for fear of ky: on a rock. 


M ene, M ene, Tecel, Wyler ate ; a 5 barodd i 1 uyne N 
ebpryd Belſaſſar ddelwi, i'w feddyliau gyffroi, ac 
i TWYMau ei Iwynau « ddatod einn en oedd- 
ES ynt 


| 


{tw 1) 
ynt uwchlaw ei wybodaeth ef a holl ddoethion 
Babilon ; felly y mae amryw bynciau yn yr yi. 
grythyrau, goruwch dynol amgyffrediadau ; ar ba 
rai y ſylfaenir yr ymddadleuon. Ac nid ydyw 
hynny ryfeddod, canys nid eill dynion yn waſtadol 
ddeall, na chwilio allan y- cuddiedig bethau yn 
nirgeloeddd anian : Ilai o lawer y gallant amgyff- 
red gyfrinachol ddirgeledigaethau yr Hollalluog 
yr hwn a elwir ffynon doethineb, a cher bron yr 
bn nid ydyw yr holl ddoethineb dynol ond 


flolineb. Gan hynny, ni ddylai dyn yſgrifenu ar 
___ deſtunau goruchel pwysfawr, ond gyda ſanctaidd a 

= pharchedig ofn; rhag iddo dramgwyddo wrth y Ck. 
graig rwyſtr, ac iddi ei falu efe yn chwilfriw. 


Darllenyn y rhànau hynny o'r yſgrythyrau 7 
ſydd uwehlaw ein dealldwriaeth, gyda gofal na phe- 
chom vrth eu camſynied ; arhyfeddwn ddoethineh 


y Goruchaf, © gyda 'r hwn ey mae pethau dyfnion 5 


* a chuddiedig; efe à wyr beth ſydd yn y tyw- 
e yllwch, a chydag ef y mae;'r goleuni yn trigo.” 
Na ymryſoned ein gwladwyr un-1aith, ynghylch 
ſylwedd neu ddeongliad y rhanau hynny o air 
Du ſydd guddiedig oddiwrthym ; canys mawr 


0 lafur à gymmerodd amryw dduwiol ddyſgedigion, 


ij gymmharuyr ieithoedd dwyreiniol, ym mha rai 
y ſgrifenwyd yr yſgrythyrau gyntaf gan Moſes, y 
Fp: a'r . ond nid oeddynt 
5 eee 


ö 
Wo 
| 
j 
' 
ö 
} 
£ 
| 
i 
# 


— 


ͤ— ⁵ Ü r ——-—— 
— — 


— I a EO Ares 
— — nes po 


—— et 
— — 


( 168) 


ddoethach mewn gwirionedd, yn y diwedd, nag 
oeddynt yn y dechrau. 


Amryw o honynt yh 
deongli geiriau yn ol archwaeth eu mympwy eu 
hunain; megis yr haera rhai, nad ydyw y gair 


ediferrwch yn yr 1aith Roeg, ddim yn arwyddocau 


gofid a chyſtudd am bechod, ond yn hytrach 
cyfnewidiad, ſef credu : ond bydded o'r meddwl à 


55 Hy nont yn yr 1aith Roeg, mae wedi dwfn-blanu 


arwyddocaad o flinder a mar ofid am bechod 


y'nghaàlon pob yſtyriolGym10. Ond yn ddiddadl, 
_ tyfnervidiad mawr ym muchedd dyn ydyw gwir | 


ed:ferrwch ; mae gymmaint cyfnewidiad a rhoddi 


 iddo iechydwriaeth yn lle colledigaeth : dymma RY 
| yr adgyfodiad cyntaf, wedi ein meirw i bechod; 
a dedwydd yw y rhai à gant ran ynddo: dymma 
yr ail-anedigaeth; ac nid bedydd plant bychain, . 
fal y clywais i wr parchedig yn Cana Lark = 
 bregeth.' 75 
_ - Diolchwn yn oſlyngedig i Pr hyn an carodd, ac 
à foddodd ini trwy ei yſbrydoliaeth, ddigonol 
gyfarwyddyd yn yr yſgrythyray, fal y gallwn trwy 
et rad ef, etifeddu bywyd tragywyddol : heb ym- 
ryſon ynghych pynciau ſydd gan belled o'n cyr- 
haeddiad ag ydyw y nefoedd uwchlaw y ddacat ; 
am y cyfryw, ni ddylem ni ond dolefain gyda 
Paul, © Oh ddyfnder golud, doethineb, a guybodaeth 
1 mor "OY Jw ei JON ef 1 


a 


( 159 ) 
a'i flyrdd mor anolrheinadwy ydynt ! Canys fry d 
wybu feddwl yr Arglwydd ? neu puy d fu gynghorwr 


iddo ef ? New pwy d roddes iddo ef yn gyntaf, ac fe d 
delir iddo drachen? Canys o hono ef, a thrwyddo 


ef, ac iddo ef y mae pob peth : iddo ef y byddo gogon- 
iant yn dragywydd. Amen.” | TYP 


D EDD * 


5 Arweinydd j 'r Cymraeg, gan yr un un; ; gverthl 


LLYFRAU A GYHOEDDIR YN FUAN. 


Barddoniaeth Seiſnig Torwerth Guilym oF or- 


ganvg, yn ddau lyfrʒ; gverth 8 ſollt. 


Barddoniaeth, Dafydd Du, « o'r Eryri, ſef Awdlau 3 


ar Deſtunau y Gwyneddigion ; gverth be. 


deunaw. 


Geiriadur Cymraeg a Sacſonaeg Gvilym on 


n. 1 F, 
Ca, 25 EEE 2 AG . r n — r 1 DNN Ls 93 * — (7, 
* 2 8 * e n n Ls Net. 1 
e e MEE 3 5 —.!.!. . ar or of 


r Ty 
R . 289 
3 AP n 

. 


8 -% 
5 
5 

Y 5 

\ 2 1 

1 45 
* k 

1 
* 

DE 
Wy 
. 

4 
8 
4 
— 
.* 


— 
k 


7 mn 


222 5. 7 
8 


OS ad f 
I, ot * 


